CHANIADAU YSPRYDOL, 


Yn DRI LLYFR, 
1. Wedi e zaſg]u o'r Yſgrythurau. 


II. Wedi ergyfanſoddi ar Deſtunau dwyfol. 
III. Wedi ei barottoi i Fwrdd yr Arglwydd. 


. —_— 
—_— — — 


Gan ISAAC WAT 


7 a 


D.D. 


PAC A GYFIEITHWYD I's GYMRAEG 


GanDaxyop Joxxs, Cyheithydd y SaLMav. 


Y "iP /DYDD ARGRAPHIAD. 


2 * 


DA r. v. 9. 


Ahwy a ganaſant Gan newydd, gan ddywedyd, Tei- 
O blegyd ti a laddwyd, ac a'n 


Iwng wyt ti, &c, 
prynaiſt ni, &c, 


6—— — 


M. Dec. xc. 


CAERFYRDDIN, 


. 


AxcRATEWID GAN I. Ross, yn HEZ OLI- awer. 


Iris 14e. heb ei rwymo, a 2 0c. wedi ei rwymo.) 


4 


— 


— "Sf * 2 
-” th WEL * 
1 2 


5 * >. 
* 3 FS N 
7 * 


* 


1 
I gael unrhyw HYMN wrth y Titl 
neu'r Cynhwyſiad o honi. 


Dzrtiwen SYLw, Y Llythyrennau a, b, c, ſydd yn arwydd- 
occiu y Llyfr cyntif, yr ail, a'r trydydd; y Ffigurau ſyda yn 
eyfarwyddo at yr Hymn; O's na chewch y cyfryw Hymn a 

fyddoch yn geiſio dan un Gair o'r Titl, -eifiweh hi dan un 
.zrall, neu wrth ryw Aira fyddo o'r un Yſtyr. 


1 | 

Aron a Chriſt, neu Griſt ein Harchoffeiriad ni 
dan yr Efengyl a 126 
Abraham ei Fendith ar y Cenhedloedd a 94, 95. yn 
offrymmu ei Fab — 110 
Abſennoldeb trag' wyddol Duw yn annioddefol b 102 
Achwyniad am Galon galedwch b gg. o Ymadawiad 
à Duwe a Themtaſiynau Satan b 158. o Anfirwyth. 
londeb, Anwybodaeth, a Serchiadau heb eu ſanct- 
eiddio b 160 o Farweidd-dra yſprydol, neu 
Ddiogi 24 
Addewidion y Cyfammod Gras — 2 7 
Addewidion Duw ein Diogelwch — b 58 
Adda y cyntaf a'r ail a 40, 105. ei Gwymp a 88. Nat. 


tur lygredig oddi wrtho b 125 
Addoliad goſtyngedig y Nefoedd b 66 
Adgenhedliad a 76 
Afradlon edifeiriol — 


2 10 
Afiechyd, Ffolineb ac Ynfydrwydd Pechod b ge 


Adgyfodiad ac. Eſgyniad Criſt b 74. dedwydd b 98 
Amheuon yn cael eu gwaſgaru b 71 
Anadlu ar ol yr VYſpryd Glan — b 32 
Angau a Thrag'wyddoldeb yn canlyn b 26 
Angylion yn gweini i Griſt a'r Saint b 109, 110 
Anwiredd yn amlhau, a Chatiad yn oeri b 168 


Arfer mewn Pechod * b 155 
Argyhoeddiad o Bechod trwy'r Ddeddf a 96 
Anrhydedd i Ben- ſwyddogion * b 14 


Edydd Oedran a 35. Plant yn cel eu rho; 
O Dduw trwy Fedydd a 102. Credinwyr yn cael 
eu claddu gyd Chriſt yn y Bedydd a 103 
Bugeiliaid yu cael eu rhoi yn al Calon Duw b 173 
Byw a marw gyd a Duw yn breſennol b 114 
Vudduzoliacth ar Angau 7 J 5. Crilt ar Satan b 87 


iv TABL I gael unrbyw Hymn wrth 
AN o Fawl i Dduw ein Iachawdwr 


b 20 

Can Simeon 217. Can Zecarias a 33 

Can Moſes a'r Oen a 39 
Can Hezecia — — a 38 
Cin i Dduw oddi wrth Frydain-fawr $ - 2 
Can foreuol b 6. a phrydnawnol 9 7 


Can o Fawl i'r bendigedig Ddrindod c 27, 28, 29, 
30, 31, 32. | 


Can Mair y Forwyn — — a 43 
Coriad a Chy mmwynaſgarwch a 114 
Cariad Criſt 'w Eglwys — a 60 
Cariad i Dduw a'n Cymmydog a 97 
Cariad ac Anghariad a 107. a Chaſineb a 111 
Cariad Criſt wedi ei dywallt yn y Galon a 116 


Crefydd yn ofer heb Gariad a 115 
Cariad gwahaniaethol, neu Angylion yn cael eu coſpi 
a Dy nion yn cael eu hachub 9 
Cariad i Dduw, b 36. Yr Creaduriaid yn beryglus, b46 
Commiſiwn Critt — b 100 
Commiſiwn yr Apoſtolion — a 109 
Criſt yn ymddangos i'w Eglwys a 52. ein Harchoff- 


n * 
8 FO . FED 
— TT "+. is as ©» 


eiriad a 44. Oen Duw a 45. ei Ymoſtyngiad ai 


Ddyrchafiad — a 


46 © 
Criſt wrth ei Fwrdd a 49 yn ymddangos 'w Eglwys, 


ac yn ceiſio ei Chymdeithas hi ag 2. Prydferthwch 
yr Eglwys yn ei Olwg ef a 56. Diſgrifiad o Griſt 


vr Anwylyd a 58. ei Gariad ef i'w Eglwys yn © 
ei Ymadrodd wrthi a'i Arlwyadau iddi a 60, Nerth _ 


ei Gariad, ac Eiddigedd yr Enaid o'i Chariad ei 
hun —— a 61 
Criſt Doethineb Duw — a 73 


7 
Criſt, neu Ddoethineb yn cae] Ufudd-dod, neu i 
 wrthſefyli-a 74. ein Dosthineb a'n Cyfiawnder, &c, 7 
a 78, ei Werthfawrogrwydd a'i Gyhawnder a 90. 


ei GaraQters neu ei Enwau ef a 127, ei Swyddau ju? 


ef a 130, 131. 


Criſt yw Sylwedd Offeiriadaeth, Lefi b 12. ei Bre- 


ſennoldeb yn gwneud Angeu yn eſmwyth b 29. 


7 


ei Eiriolaeth ef b 34. Gogoniant a Gras ym Mher- 
ſon Criſt b 45. Prynedigaeth trwyddo ef b 76. 
ei Ddioddefaint a'i Ddyrchafiad b 81, ei Fuddug- 
oliaeth ar Satan b 87, ei.Ogoniant yn y Nefoedd 3 

bp 89. ei Offeiriadaeth, b11s, ei Breſennoldeb W 


op 
: 


y Titl neu'r Cynhwy/iad o Honi. * 


F Bywyd fy Enaid, b 97. Gwyrthiau ar Enedtgaeth 
Criſt, b 133. yn ei Fywyd, ei Farwolaeth, a'i 
Adgyfodiad —— b 154 

Criſt ein Paſg ni, b 150. Bara'r Bywyd C 

Croeſhoeliad i'r Byd trwyddo ef, c 8, wedi ei grocſ- 
hoelio yn Allu a Doethineb Duw e 

Credwch, a byddwch gad wedig a 81 

Cyflwr annychweledig, neu Ras yn dychwelyd b 134 


3 
bs 4 3 ** 
FR . 


37 5 


Cnawd ac Vſpryd b 139. 
Cynghor i Ieungctid a. 72. 
Cymmundeb rhwng Criſt a'i Saint 6:0 
Cyſur dan Ofidiau a Blinderau — b 48 
Coffadwriaeth o'n Harglwydd abſennol 0 | 


7 

Cwyn Duw, a Brydain ei oſod gerbron a'i bledio b 167 
Cwymp Dynion ac Angylion —— 5 29 
lafol yn cael ei orchfygu —— a 41 
Diolchgarwch am Fuddugoliaeth ar Elynionbi09 
Diogelwch ac Ymddiffynniad yr Eglwys a ----8 


Diddanwch Cydwy bod dda _ 56 

Digonedd Pardwn ——ͤ— b 83 \ 
Dinyſtr anghriſt — — a 26 
Diwedd y Byd b 159; 
Duw ymbhell uchlaw y Creaduriaid, a 65. yn ſanct- 
aidd, yn gyfiawn, a Phen-llywydd a 68 
Duw yn preſwylio gyd Zr Goſtyngedig a 69 
Duw ein hunig Happuſrwydd — b 9g2 
Duw oll yn oll, b gi, wedi ei heddychu yng 
Neghriſt — b 143 
Duw'r Mab gogyfuwch à'r Tad — b 49 
Duwdod a Dyndod Criſt — * 
Dydd Gras a Gobaith — a 70 
Dydd yr Arglwydd — b 70 
> Drwg Pechod ya weledig yng Nghwymp Dynion ac 
* Angylion — b 23. 
4 es" Driſtwch yn codi oddi wrth Ddioddefiadau 

ri b 

"DEA Dy fodiad at Orſedd Gras trwy Gyfryngwr b 105 


Dyledſwydd Gweinidogion — » 172 


| a E Glwys Lle Genedigaeth y Saint, a $4. ei Phryd- 

35 , ferthwch, a 56. Cariad Criſt iddi a 60 
Edifeirwch yn dylifo oddi wrth Amy nedd a Daioni 
Fl. Duw, b 102, wrth y Groes b 103 


N 
5 * * 2,” 
Ws _ 


vi TABL f gael! umbyw Hy” wrth 


Edrych ar yr hwn a wanaſant, a galaru b z 
Enwaediad a Bedydd i'r rhai ſydd yn arfer Bedydd 
Pt. - b 124 
Eſampl Criſt, b 139. yr Eiddo ef a'r Saint b 137 
Etholedigaeth yn cau allan Ymffroſt, a 77. ac o ben 
Arglwyddiaeth Duw —— a 98 
NFydclondeb Duw yn ei Addewidion b 67 


Ffydd o Bethau anweledig a 101 
Ffydd ſywiol a marwol — a 121 
Fiydd yng Nghriſt am Bardwn a Sancteiddiad b 88 
Ffydd yng Nghriſt ein Haberth b 138 

Allu ofradwy Duw a'i Ddaioni b 78 

Gallu'r Efengyl, b 135. Criſt wedi ei groeſ- 
hoelio yn Allu a Doethineb Duw 88 1 
Genedigaeth y cyntaf a'r ail — a 76, 80 
Gobaith yn y Cyfammod —— a 120 
Cobaith am y Nefoedd, ein Cynhaliaeth dan Brofe- 
digaethau —— 63 


Gofal ty ner Duw am ei Eglwys — 
Gogoniant Duw uchlaw ein Rheſwm 
Gogoniant Criſt yn y Nefoedd ʒ— 
Gogoniant a Gras yn ei Berſon — 
Gogoniant a Graſau dwyfol Criſt — 
Gras a Gogoniant trwy ei Farwolaeth ef 
Gorchwyl a Gwynfydedigrwydd y Saint 
Gorfoledd ar Angeu — 
Gorfoledd Ffydd — - 
Gorfoledd Crit ar Elynion ei Eglwys 


W W W W O O CCS 0 
mY 
4 


Gorfoledd ar Angeu, mewn Gobaith o'r Adgyfodiad 


b 107 
Go!wg ar Dduw a Chriſt yn y Nefoedd b 22 


Golwg ar Dduw yn ein mawrhas 77 EY b 39 
4 


Col%s trwy Ddrych, ac Wyneb yn Wyneb b 1 
e a marwoldeb Dyn, a 65. yr IleuengQid, 


y Creaduriaid — b 142 
Cwahdadiad Criſt i Bechaduriaid a 108 
Gwahoddiad yr Efengy! — 8 
Goſtyngedig yn cael ei ole uo — a: 20 


Gweddi yn cael ei gwrando am Waredigaeth a 27 
Gwaredigaeth a Chadwraeth oddi with Elynion yſ- 

prydol b 80 
Gweinidogaeth Angylion, b 17. yr Efengyl a 9 


Gweithredoedd Moſes a't Oen 8 


ky "od — 2 : * * , 
- = d * Wy 


— = þ — e 
—— 


p 


» a 5 , - 
__— þ 
* . 2. \ 


y Titl neu' v Cynhwyfiad o hom. 


Gweledigaeth o Deyrnas Criſt, a 19. a'r Oen, a 21 
Gwendid ein hunain — a 
Gwerthfawrogrwydd Criſt—a'i Gyfiawnder a 90 
Gras a Gogoniant ym Marwolaeth Criſt 0 

Gras yn cyfiawnhau, a 75. yn ſancteiddio a 

Gwirionedd a Rhagrith a 117 
Gwirionedd Duw a'i Addewidion yn anghyfnewid- 


— — = b 58 
Gwledd Cariad — a 51 
Gwledd o Orfoledd — 3 
Gwledd yr Efengyl — 8 
Gwiſgad yſprydol — a 18 
Gwrthgiliad a Dychweliad —— b 19 
Gwrthgiliwr — b 149 
Gwynfydau — a 83 


Gwynfyd y rhai ſy'n marw yn yr Arglwydd a 16 
Gwyrthiau ar Enedigaeth, Bywyd, a Marwolaeth, ac 


Adgyfodiad Criſt b 133, 134 
Gwyntydedigrwydd Amſer yr Efengyl a 9 
Iraethu am foli Criſt yn well b 


Hoſanna i Griſt a 14. C 33, 34, 35, 38 
Hyfrydwch yn Nuw, b 40. mewn Ordinhadau b 13 
— mewn Addoliad a Mwynhad o Grit b 13, 14 
Hymn y Bore, b 6, Hymn y Prydnawn bv 7 
Hymn y Bore neu'r Prydnawn 9.3 
Hymn ar Farwolaeth un o'r Saint, b 3. mewn Ang- 

hladd neu with gladdu b or 
Hunan-Gyhawnder yn annigonol b 149 
Echydwriseth, b 89. ir gwacthaf o Bechaduriaid, 


a 85, trwy Ras, a 92. trwy Ras yng Nghriſt, a 118 


Ievengctid a barn . 
Ing neu Ofidiau Criſt —ͤ— 3 
Lawenydd yn y Nef am Bechadur a edifarhao a 82 
Llawenydd nefol ar y Ddacar b 28 
Llawenydd nefol ac yſprydol — D 14 
Lleſad Ordeinhadau cy hoeddus b 120 
Llyfr Ordeinhadau neu Arfacth Duw b 96 
| AB Duw mewa Cnawd, a 11, yn ogyfuwch 

| 2'r Tad — b 49 
Mabwyſiad, a 47. marw ei bechod -- WY 
 Marwolaeth a Gogoniant digyfrvng a 91 
Marwolaeth Pechadur — 4 


[4 3] 


viii TABL i gael unrbyw Hymn wrth 


Meddwl am Farwolaeth a Gogoniant b 59 
Marwolaeth, Buddugoliaeth ac Arglwyddiaeth Criſt, 
b 11 
Marwolaeth yn ddychrynllyd neu yn hyfryd b co 
Maw! am Barhad mewn Gras he. a A 
Maw] i Dduw oddi wrth Frydain-fawr a 


Maw! i Dduw oddi wrth yr holl Greaduriaid b 69 
Mawl i'r Gwaredwr, b 775, Mawl i Dduw am Gre- 
adigaeth a Phrynedigaeth — b 33 
Meini yn cael eu gwneud yn Blant i Abraham a 80 
Moſes a Chriſt a 99. Moſes yn marw ynghol Duw b47 
Myfyrdod am y Nef neu orfoledd Ffydd b 157 
4 Attur lygredig oddi wrth Adda b 125 
N Nerth o'r Nefoedd a 24. Nerth Cariad Crift a61 
odau Plant Duw a 124 
Fnau ac Amhenon yn cael eu daroſtwng b 71 
Offeiriadaeth Criſt, b 115, Offeiriadaeth Lefi 
yn diweddu yng Nghrit — b 12 
Ardwn wedi ddwyn In Teimlad c 
P Pechadur goludog yn marw a 
Pechod gwreiddiol, neu Adda y cyntaf a'r ail a 
Pechod yr Achos o Farwolaeth Criſt . 79 
a 


Pechod wedi gau allan o'r Nefoedd 
Pechod wed! ei faddeu a'i ddaroftwng 
Pechod yn Ddcivyitr Angylion a Dynion, b 23. ei 
Ffolineb, ei Ynfydrwydd a'i Afiechyd b 148. Ar. 
evhoeddiad o hono trwy'r Gyfraith a 96 
Pechod yn erbyn y Gytraith a'r Efengyl a 99 
Paradwys ar y Ddacar 
Pererindod y Saint — 
Perfeithrwydd Duw — 
Phariſead a'r Publican — ä — 2 112 
Plant yn y Cyfammod a 94, 95 
Plant yn cael ei cyflwyno i Dduw trwy Fedydd a 102 


Prophwydoliaeth a Chyſgodau o Grift b 132 
Prophwydoliaeth ac Vſprydoliaeth b 146 
Preſennoldeb Duw mewn Addojiad b 


Preſennoldeb Criſt yn gwnend Anpau'neſmwyth b +l 
Preſennoldeb Duw yn Qleuni mewn Tywyllwch bg > 
Preſennoldeb Grift yw Bywyd fy Enaid b 97 
Prydferthwch yr Eglwys yng Ngolwg Criſt a 56 
Prynedigaeth yng Nghiif a 78, 79. b 76 


i ON Dd 


Tooſturi Criſt Yr Gwan a'r Profedigaethus a 106 
Trag wyddoldeb Duw — b 16 


y Titl new'r Cynhwyflad 6 boni. ix 


Prynedigaeth trwy Werth a Gallu b 27 
Hagoriaeth y Grefvdd griitnogol b 12 
Rhodio wrth Ffydd ac nid wrth Olwg b 12 

Rhinweddau criſt'nogol neu Anhawſdra Troedigaeth 


44 b 1 56 
” Rhyfel criſt'nogol neu yſprydol — b 75 
Rhyfyg ac Anobaith _ a 96. b 151 


Abbath, neu Ddydd yr Arglwydd b 50. a 13,14 
Sancteiddrwydd a Phen-arglwyddiaeth Duw a 68 
Sarph Bres _ — a 93 


Sicrwydd Ffydd a $4 
Sicrwydd am y Nefoedd, a 23. o Gariad Duw a 12 
Sinai a Seion, b 147, Swyddau Crift a 130 
Swyddau neu Weithrediadau'r Vſpryd Glan b 130 
AIR Profedigaeth bennaf y Byd b 98 
Temtaſiynau, Gobaith am y Nef danynt b 63 
* Temtaſiynau'r Byd, b 98. a Satan, b 158. Achwyn- 
lad o Ymadawiad Duw danynt b 158 
- Teſtament newydd yng Ngwaed Criſt 8 
3 'Teyrnas a Thitlau Criſt — 3 
2 Teyrnas Criſt ymyſg Dynion —_ a 19 
2 Teyrnas Duw yn drag'wyddol — a 48 
Toſturi a Chariad Criſt yn marw droſom 2 us 


7} Frag'wyddol Arglwyddiaeth Duw, b 65. Angau a 
> Thrag'wyddoldeb — b 26 
Trag wyddoldeb yn dy fod ar ol y Bywyd hwn b 63 
Trag wyddol Abſennoldeb Duw yn annioddefol bio 
Triſtweh a Chyſur tano — b 
© Triſtwch neu Alar tros y Meirw yn cael ei gyſuro b 
Triſtvch duwiol oddi wrth Ddioddefiadau Criſt b g 
Trueni fod heb Dduw yn y Byd —— 54 
Tragareddau gwladol —— b 1, 108 
Tywyllweh Rhagluniaeth — b 106 
wyll Pechod — b 1 


45 
ywalltiad o'r Vſpryd, neu Lwyddiant yr Efengy], 


140 

term, pou-Dileledd Daw =, -d os 

Ly Uniondeb Rhagluniaeth * 4 154 
*Undod a Thrindod Duw c 2. a28, 29 

Drddiad Gweinidogion b 171, 1725 173 


4 


4 
K 


x TABL 7 gael unrbhyw Hymn 


R yn gadwedig — b 153 
Y madael a Llawenydd cnawdol b 10. a 11 
* Ymborth anghymmarol — c 18. a 19 
Vmneillduad a Myfyrdod — b 119 
Ymofyn am Borfeydd Criſt . — a 50 


Ymoltyngiad i Ragluniacthan cyſtuddiol $4 
Ymoſtyngiad Duw at ein Haddoliad, b 43. ac at ein 


Hachoſion bydol _ b 44 
Yr Vrfa griſt'nogol — a 31 
Yſpryd y Du fr a'r G waed — 2 10 
Yigrythurau ſanctaidd — b 116 
22 yn yr Vrfa griſt'nogol — a 31 

Zel dros yr Efengyl, a 84. ei Heiſiau hi b 24 


Zel yn erbyn Pechod, b 103. tros Dduw b 113 


3 ( a; 


I gael unrhyw Hymn wrth y Llinell gyntaf. 
Dzriiwcn SYLw, V mae'r Llythyrennau, a, b, e, yn arwydd- 
occau, y cyntaf, yr ail, a'r trydydd Llyfr; y Ffigurau yn 7 
cyfeirio at yr Hymn, h 


6 
„ 


2 


Awn ni *mlaen mewn Pechod cas 
Adenydd Ffydd yn awr pe cawn 
A'i dyma'r Diolch mwyn a'r Tal — 


Addewid helaeth iawn a rhad — 
Addewid Cariad y Tad mae _ 
A ddichon Creaduriaid — 


Addolwn y trag'wyddol Air — 

A fydd i'r Duw trag*wyddol mawr 

A gaiff Plant Dynion drwg ei Rhyw — 
A gaiff Doethineb weiddi *ma's — 


Ai marw raid i mi'n ddilai 3 
Anfeidrol Ofid erchyll Wae — 
A'n Henaid, Arglwydd, i'th fawrhawn 
Anwylaf o'r holl Enwau fry — 


Ar Fryn o Oleuni diſglair fry — 
« Arglwydd, pan fwy'n my fy rio'n ſyn 
Ar Noſwaith ddu dy wyll pan gododd ynghyd 
A y'm Drueiniaid etto'n fyw e 
Endiged fo'r trag? wyddol Dduw 
Bendiged Forcu ar) Wawr 


Gn Cr 0e 0 


N WT OT 2; nt 


\ 


* Bu Awr a Chriſt a lawenh'odd 


6 


2 


* 
? 4 


: e eee N 


'4 


Boed i ni à'n Gwefuſau 
Boed i'r Creaduriaid au hol] Ryw 
Brenin Gogoniant gyrrodd ef 

> Brenin' Gogoniant a phob Gras 


Anaf i'm Prynwr Brenin Nef 

Can Juda, a Seion llawenha 
Canwn y Gwaith rhyfeddal y 
Cann Ogoniant Cariad Duw 
Cenwch i'r Arglwydd nefol Lu 
Cantorion Seion deuwch chwi 
Cadd Meibion Abraham cyn hyn 
Cauedig Ardd yw'r Saint yn wir 


Chwi oll a ga's y cyfryw Swydd 
Chi Wilwyr Seion oll deffrowch 

Clywch Lais o'r Net cyhoeddi mae 
Qlywch fel mae'n Prynwr odd fry 
| Oy Iſrael Lais Jehofa a'i Lef 


Cof o Farwolaeth Criſt ein Duw 
Coffawn yn llawen gyd a Pharch 
Criſt archodd, At y Bobloedd ewch 
Criſt, ef a'i Groes yw'n Teſtun hy 


* 6 
SF, 1 % 


= Cyd- follea bawb 4 llafar Left 


Cul ydyw' r Ffordd a'r Drws y ſy" 
Cyn tannu'r Nef Tyſtiolaeth cair 


* Deern Pech 


AG Ka 


Dechreu fy Nhatod, can er Budd' 
zX Dewch attaf bawb medd leſu Grift 


1 | Dewch' Ferched 8 


5 L Difyrry' n Hoes mewn ofer Hynt 
D Ogoniant yma og 


torth y Llinell gyntaf. 
Boed Fawl na adnabu'th Ras erio'd 


— — 
— 
— — 

— 


Chwy-chwi ſy n caru'r Arglwydd dewch 


| Cod, cod fy Enaid, gad y Llawr 
Codwch eich Golwg tu à'r Nef — 
Cofleidied ef fy Enaid gwan — 


Cuwch ag yw'r Nefoedd uwch y Llawr 
AD, teimlo'th Ras ſydd anom Chwant 
-Anriaid 9 ddau Ry w 


7 Deffrowch, EPncidian lleſg, deffrowch 


— 


Deweh a chyd-ſeiniwch hyfryd Gainge 
4 Dewch, canwn Blanc Dynion, y Rhyfela fu 
& Dewch; codwn Inu! i't Nef uwchben 
Se ion gw elwch chwi 

$ Dewch; unwn bawb mewn hyfryd Gin 


| - 
. 
. . 
w— —— — . — 
96»%„„6 OR. 


1 _ ER "= , 9 
& > 2 4 4 
— K 3 oF > o * 

* — * * — 

x > oy 

_—__ - 
- — — „ ˙ — 4 - 
4 —ͤ— _ - W—— — _—_ 


EY Duw ſy'n haeddu Mawl dan Go? 


Ein Dyddiau, Och! ſy' fyrron jawn 


xii TABL i gael urlyw Hymn 


Dros Ennyd fach 'ry'm yma i fyw 

Dros Frydain, Och! a'i Mheibion hi 
Duw mawr! mae'th Farn yn gyfiawn pur 
Duw'r Cariad yn dy Ffyrdd dy hun 
Duw Iftael molwn ef yn awr — 
Duw'r hwn a roes mewn amryw Ffyrdd 
Duw gad i'm Caniad hwyr heb Warth - 
Duw'r Boreu, wrth dy Lais a'th Wys 
Duw, pa mor ddifraw fum cyn hyn 
Duw, yn y Llwch cyfaddef wnawn 
Duw, Yipryd doeth a chy fiawn y 
Duw mawr, ofnadwy peri'th Fraw 
Duw, Enw mawr ofnadwy yw ef 

Duw, rhyfedd yw dy Ffafar hael 

Duw, Brenin y Gogoniant mawr 

Duw, pa druenus Wlad yw hon 

Duw mawr! anfeidrol wyt a hacl 

Duw'r Moroedd, dy Daranau clau 

Duw mawr ! i ba Uwchder gogonedd a Stad 
Duw mawr, ei Wyllys allan dyd 

Duw, gwel ein Blinder, Pechod ſy' 
Duw'r Lluoedd, gwrando'n Llef yn awr 
Duw mawr y Nefoedd a'r holl Fyd 
Duw, mor gyfoethog yw dy Fwrdd 

Dy Fengyl fel y Ddacar ſaif — 
Dy Law haelionus parchwn hon — 
Dyrchafwn uchel Glod yn awr 
Dyrchafwn Glod i'n Harglwydd glan 


Ein Beiau, Arglwydd, llawer y'nt 


Ein holl Flinderau anghofiwn hwy 

Ein Henaid ſydd yn caru'r Oen — 

Eneidiau ffol camſyniol ſy' — 

Eneidiau gwynfydedig dewch 6 
E ddaw y Dydd ofnadwy mawr 

F Fel Chwant Babanod am y Fron 

el Defaid aethom ffœrdd ar goll | 

Fel hyn, medd y goruckel Un _ 

Fel hyn, y d'wed Doethineb Duw 

Fel hyn gwnaeth Mules er mawr Lles 

Fel hyn y d'wed y Cyntz? — 

Fel kyn llefarodd ein Duw naf — 


0 W W rn W reer ener „„ „ e To 


wrth y Llinell gynta/. 


Fel hyn y dywed Brenin Nef — 
Fy Enaid ſydd yn ymiachau — 
Fy Enaid plyg a galw i Go — 
Fy Enaid deffro, a'm Tafod can — 
Fy Enaid hed i'r Nef uwchben — 
Fy Nghalon deffro, a'm Tafod c'od 
Fy Nghalon, O! mor galed yw 

Fy Mhrynwr cu mor oleu cair 
Fy leſu, gyd a'th Seintiau fry 
Fy Nuw, diball yw'th Gariad llawn 
Fy Nuw, fy Nghariad wyt a'm Rhan 
Fy Nuw, fy Nerth a'm Bywyd i _ 
Ffeneſtri'th Ras eu caru wnaf _ 
Ffydd ydyw yr egluraf Brawf — 
Ffynnon fy holl Lawenydd yw — 
Adewch Blant Adda'n ifainge ſydd 

Gadewch i'r hen Genhedloedd wau 
Galarwyr p'le, medd Duw, y cair 
Gall Angau dorri Nghorph i lawr 
Gogoniant byth a Mawl Amen — 
Gogoniant 'r Arglwydd ſy'n lliwioyn y Nef 
Gogoniant fy Nghreawdwr naf 
Gogoniant Duw y Tad — 
Gwrandawed Cluſtiau pob Dyn byw 
Gwrandewch Fynyddau, Brynian a Llawr 
Gwynfyd Eneidiau difalch ſy'n — 
Gwynfyd y Galon bur lle mae — 

Gyd a pharchedig Ofn — 
Iraethu 'r wyf, O Dad o'r Ne” 

Hir ddiſgwyl, Arglwydd y bum i 
Holl Nattur caned, gweddus yw — 
Hoſanna i'r Mab brenhinol ddaeth 
Hoſanna i'n Duw galluog fy' - — 
Hoſanna i'n Brenin, congcwerodd yn lin 
Hoſanna i Fab Dafydd (y* 
Hoſanna i D*wyſog Gras heb Gel 
Hoſanna 1 Fab Duw 
Hoſanna 1'r Brenin mwyn —— 
Hwa ydyw'r Gair o Gariad mawr 
Hyd yma *mlaen i'm dygodd Duw 
Ehofa ſy'n teyrnaſu — 

Jehofa'n Frenin ſy — 


Ieſu, o'th flaen ymgrymmu wnawn 


„ reer deere ocrcerrcrerscrcerscrcscrccc0. 


xiv TABL i.gael unrhyw 'HyMN 


Ieſu ein Duw a'm gwawdd mewn Hedd - 

I D'wyſog y Goleuni glan — 

I Enw'th Dad, leſu, rhown Foliant bob rhai 
I Enw Duw y Tad rhown Glod — 

I 'mddangos aeth ein Prynwr byw 

I'r Meuſydd nefol fry Ile rhed — 

Pr Tad a'i Gariad rhoddwn Glod 

I'r Arglwydd ſy'n teyrnaſu fry — 

Ir hwn cyn bod y Byd — 

I'r unig ddoeth anfeidrol Dduw — 
I'th Air pwy gredodd Arglwydd cu 

| I'th Deml, Arglwydd, ger dy fron 

| | I ti'n trag*'wyddol Dduw 

T LAW firiol fy Anwylyd ſy' 

| ; Llawenydd f* Enaid i 'r awr hon 
Llefaru o'i Orſedd mae Mab Duw 

| Lle trigodd Anghriſt, medd Duw Ner 
Lliw Nos pan oedd hi'n dywyll du 

Llydan yw'r Ffordd i Uffern drift 

AE Enaid chwannog iawn gan Ddyn 
TV Mae Gwaed yn gweiddi hyd y Nef 
Mae Gwlad o Wynfyd pur heb Haint 
Mae'r leſu'n gwawdd ei Saint i gwrdd 


—_ 
— 


Mac'r Ieſu wedi myn'd Ir Nef — 
Mae Mil o Ffyrdd gan Bechod Blin 
Mae Nef o achubol Ras a Hedd * 


Mae Plant y Byd yn holi'n hy — 

Mae Ty ni wnaed a Dwylaw Dyn 

Marwolaeth Dydd o Driſtwch yw 

Mawr yw'th Gyſuron Arglwydd Ne? 

Medd Criſt, Ewch i bregethu i ma's 

Meddyliau pruddion ymaith ewch 

Mewn Bywyd mae gwaſanaethu Duw 

Mewn Llyngelyn o Anobaith du 

Mewn Stad o Ddiniweidrwydd da 

Mew T'wyllwch *ry'm a Chyflwr triſt 

| Mor anrhydeddus ydyw'r Lle —— 
Mor fawr, mor ogoneddus iawn — 

Mor fawr fu'r Diwrnod mor llawen fu'r Pryd 

Mor felus ydyw'r Lle a'r Bwrdd * 

Mor gref yw'th Fraich alluog Dduw 

Mor hardd yw Tracd y rhei'ny ſy' 

Mor llawg o Boen yw'r Meddwl hwn 


— _ - _ — "I 
— — > 
— ——— — — ot. — — 


Tn = Co Cos OE» NGO TDN MD ous) 


wrth y Llinell gyntaf. 


= 1 Mor gadarn yw Addewid Du W- — 
Lo Mor ogoneddus gynt ger bron — 


Mor wag yw pob Peth ſy'n y Byd 
* Molwn eye ddaeth i ma's 


I AC ofna f Enaid, fynu co'd 

2 Nattur a'i Llyfr agored yw 

rid *Nawr bloeddiwch ir Argl. yn llawen, &c. 
K 'Nawr Satan rua & Safn rwth 


*Nawr trwy *'Myſgaroedd Criſt ein Daw 
Niwidied Llewpart gwyllt y Coed 

Ni chaiff yr Anllad, Balch na'r Dig 

Ni chynfigennaf fi byth mwy 

Ni ddichon Angeu beri Braw — 
Ni ddaw o'r Llwch Gyſtuddiau maith 
> Nid Ir Golygon marwol hyn = 
Nid Bwyd na Dillad o unrhyw — 
Nid at Ddychryndod Duw a'i Wg 

> Nid Deddf y deg Gorchymmyn caeth 
Nid Ffurfiau allanol o unrhyw — 
Nid i gondemnio Dy nolryw — 
Nid Gwaed yr holl An'feiliaid gwar 
Ni's gallaf, Arglwydd, oddef — 
Ni welodd Llygad, chlywodd Cluſt 
Ni wridiaf arddel f' Arglwydd Nef 
Noethion y daethiom ni o'r Ddae'r 
Anwyl Ieſu gwel'd yr wy'i 

'E O am gael Ffydd fuddugol fawr 
0 Arglwydd mor ddiogel a dedwydd yw rhai 
O Arglwydd, na'd im' fod trwy'i byw 
O b'ledaw'n gwan Feddyliau prudd 


O cyfod fynu f Enaid byw — 
D cyfod f* Enaid, fynu hed — 
DO O croeſaw Ddydd o Orphwyſdra a Hedd 
Och fi! a waedodd f* Arglwydd cu 
Och! gryfed yw'n Pechodau Cas — 
O Dryſor Llyfr Duw yn awr — 
 Oddiar fy Llygaid aeth y Llen 
Oddi wrth bob Gofal bydol ſy- 
Odi wrthyt ti fy Nuw a'm Rhan 


Pp DCC cer „ reer 


Th Ofer ymboena Gwyr y Byd — 
| Ofer yw Gobaith pob Rhyw Ddyn 
Ofer yw Gobaith rhai diras — 


[8] TFT 


xiv TABL i gael unrbyw Hymn 


O Fugail Iſrael, tydi ſy? — 

O happus Eglwys, ſanctaidd Le 

Oni wyddoch chwi y Gair ſy'n Pyſt 

O'm Meddwl dos Fyd gwag er dim 

O pa mor drymmed ydyw'r Nos 

O pa Ddigritwch didrange ſy? — 
O pa mor iſel, pa mor fwyn — 
O'r Beddau ! clywch alarus Gri? owe 


O'r fath Lawenydd ſy'n y Ne — 
O'r HFollalluog Arglwydd Dduw 
O'r Iachawdwriaeth fawr yng Nghriſt 
O'r Nef i lawr y ſyrthiei'n ſwrth 
O'r Nef ein Harglwydd diſgyn mae 
O'r Olewydden wyllt bob un — 
O trown yn ol i wel'd lle ca'd — 

A fodd y mola' it bythol Dduw 

Pa deilwng Glod a gawn ni ddwyn 

Pa Ddynion happus yw'r rhai hyn 
Pa fodd y bydd Plant Adda a'i Ryw 
Pa Fwg-darth gwag yw'n Hamſer brau 
Pa'm bydd 1 Blant y Brenin mawr 
Pa'm, f' Enaid, wyt yn diofalhau 
Pa'm ofnwn ni farw, ond ydym ar Fai 
Pa'm Y triſtawn ar ol y Saint — 
Pa'm *ry'm yn hoffi'r Ddaear hon 
Paham mae *Nghalon i mor bell 
Paham mae'ch Gwedd Plant gweinion Duw 
Pan ddarfn i Rieni ein Rhyw — 
Pan glywir Ieſu'n dwęud y bydd 
Pa nerthol Ddyn neu gadarn Dduw 
Pan allwyf ddarllen Eglurhad — 
Pan dremiwyf yng Ngholeuni Ffydd 
Pan fwy'n golygu'r Groes yn awr _ 
Pan wnaeth yr Adeiladydd mawr 
Pan glywo Pechaduriaid triſt — 
Pechod ein Ilwyr wenwyno wnaeth 
Pe gwenei f* Arglwydd 'nayvr yn llon 


Pe meddwn ar Dafodau caeth —— 
Pe'm Calon f*ai mewn Gofid lawn 
Pleſerau'r Byd ni charaf mwy SA 


Pob Gwagedd daearol aed ymaith yn drift 
P'odd cwympat a'r fath Atteg gref 


Toro ov N 


cron 


wrth y Llinell gyntaf. 


1 
, Pwy ddamni#'r Ethotedig rat — 2 
Poy ydyw hon ſy'n deg ei Phryd "I 
Pwy draetha'r fath Lawenydd ſy' 5 
1 HAD fu'r Adde wid, Duw a'i rhodd b 
F R Rhag Augen ni rwgnachat mwy b 
| > Rhown fythol Glod i gyd — Cc 
* *Roedd yn Llaw Gabriel ddirfawr Faen a 
 *Roedd Brydain wed'i gado'n noeth b 
| > Rhwng Cnawd ac Yſpryd Rhyfel fydd b 
P Rhyfeddol yw'th Amcanion lor b 
, L AINT rhowch wrth Arch eich Tad o'r Nef a 
F Satan a Phechod mynych yw a 120 
Satan a'i Swyn wy'n gaſau — b 151 
5 7 Rag wyddol Arglwydd wrthyt ti 1 
D Trag'wyddol Ogoniant a rodder o hydb 58 
I Trag'wvyddol Yipryd adde'th Ddawn b 130 
» Trag'wyddol Frenin Netoedd fry b 144 
9 Trwy Foſes daeth y Gyfraith bur a 99 
8 Trwy Faglau cyfrwys Uffern gaeth di 
5 T'ydi'r hwn mae fy Enaid drud — 30 
5 Tyr'd, Arglwydd anwylaf, preſwylia dy hun a 116 
4 Tyr'd, coha'r Dydd fy Enaid byw 0 
9 Tyr'd nefol G'lommen oddi fry —— b 2z 
3 Tyr'd Yſprya Glin, Colommen Ne b 32 
9 Nwaith yn rhagor t”' Enaid prudd b 6 
9 
3 ELE'r Addewid fawr trwy Ras 5 
6 Wele'r Crochenydd, wele'r Clai a 98 
3 Wele'r Duw mawr yn Gnawd a wna'd a 30 
3 Wele'r dinyſtriol Angel hed — b 150 
53 Wele'r fath Olwg hardd y ſydd 8 | 
98 Wele'r fath Gariad rhyfedd rhad HR 
Wele'r Meſſia mawr a ddaeth — b 132 
Wele'r Gogoniant mawr a fedd a 1 
Wele y Dall yn derbyn — b 134 
Wele yma Roſyn Saron mwyn " 1 
Wele y Mab afradlon blin — a 104 
Wrth Dracd y leſu i addoli deweh a 127 
Wrth Arch ein Duw Tyſtiolaeth cair b 146 
Wrth d' Arch, Duw eu, 'ry'm q ma'n ewrdd e 20 


Wrth eiſte' amgylch Bwrdd ein Tad c 24 
Wrth Ffydd o'r Llawenydd ſy' i diyſod, &. b 126 


_— —_ „ * 4 * 


Y Noſwaith drom aneſmwyth driſt 


xviii TABL i gael unrhyw Hymn, Ce. 


Wrth Nattur *ry'm mewn Cyflwr caeth b 

Chydig o'r rhai cnawdol ddoeth a 
Y Ddeddf ſy'n erchi a dweud beth yw b 

Y g Feſſia ymddangos mae — 

Y Gwledydd fu dan Dwyllwch hir 

Ymadrodd Criſt mor fwyn y cair 

Ymddangos yn Rhodfeydd ei Ras 

Yma wrth Groes fy Mhrynwr Criſt , 

Ymffroſtied beilchion Phariſe'd == — 

Y mffroſtied eraill faint eu Grym 

Yuffroſtio om Dyledſwyddau mwy 

Ym mhob rhyw Drallod blin y b'wyf 

Ymwared oddi wrth Dduw ſy'n d0d 

Y Meirw 3 Damnedigaeth ſydd— 

Yn awr i'r Hollalluog Dduw — 

Yn awr o's cofleidiaſom Dduw 


Yng Ngwres dy Waed Ddyn ieuange byw 
Yn firiol canu wnaf —— 

Yr Enwau mwya' ardderchog fu © = 
Yr Enwau gwycha o Glod 
Yr awrhon 'r Arglwydd yr hon ſy'n ein dwyn 
Y ſeithfed Angel bloeddied ef —— 

Y rhai ſy'n galaru am Bechod a Bal 


TW h CUTonp Tat e 


 HYMNAUE 


| Or an. 


—— 
1 
4 


3 1. 3. 3» 4, 5 
| <a 12, 527 U 
8 1, 


T A 


— At — — te . 


ſydd wedi eu ware Br 


dyddiaeth. 
vn 7 Ih eyntaf. 


2 


Gen. iii. 1, 15, 17 
xvii. 7 94 
xvii. 10 102 
= Xxii. 6 = .i{;$10 
© Job i. 21 1.4 
Fi. 14. 15 R 
iv. * 21 65 
v. 6, 7, 8 66 
IX. 2,---10 68 
xiv. 4 6 40]. 
b xix. 2c, 2 27 
Salm iii. - 6 PL, 
= iv. 8 63 
xix. 5, 8 62 
xlix. 6, 9 20 
> 40 
Ixxiii. 24, 25 62 
exxxix. 23, 24 117 
exliii. 8 63 
exlvii. 19, 20 36 


I Diar. viii. 1, 22,---32 73 


vii. 34---36 74 
Preg. viii. 8 20 
ix. 4, 5, 6.10 70 


= 21. 9 71 
8 
— 7 


ag 1,7 72 


7 30 
li. 1, 2,3. 4,5, 6,7 51 
ii. 8, 9.13 52 


: i. 36, 306 47 2506 


iii. 1, 2, 3, 44 5 + 
iii. 4, 11 


iv. 1,10, 11% % 


881 3 


ö S Hymn; 


iv. 12, 14.18 57 
V. 1 57 
v. 9.16 58 


vi. 1, 2, 3, 12 59 
vii. 5. 6, 9, 12, 13 60 


viii. 5, 6, 7, 13, 14 61 
Eſay v. 2, 7 - 10 9 
ix. 2, 6, 11 
xxvi. 1-6 8 
xxvi. 8. 20 27 
XXXV111, 9, &c. 38 
xl. 27,---30 24 
xl. 28,---31 Int 
xlv. 7 64 
xlv. 21,---25 67 
xlix. 13, 14 28 


Vil. 1-5, 10,--12 122 


liii. 6,---9,12 123 
Iv. 1, 2, &c. 6 
Iv. 1, 8 ; 7 
Ivii. 15, 16 

Ixi. 10 15 


Ixiii. 1, 2, 3, &e. 25 


Ixiii. 4, 5, 6,7 26 
Ixv. 20 72 
Galar, iii. 23 64 
Ezec. xxxvi. 25, &c. 7 
Mica vii. 19 7 
Zec. Xili, 1 7 
Mat. iii. 9 80 
v. 3, 12 83 
xi. 28,---20 108 
xii. 20 106 
xiii, 16, 17 Wo 


XXxi, 9 ce Foy 


TABL. o'r "Sgrythfkrau, &c; ** 


Hymn. 
Mat. xxii, 37.40 971. | 
xxviii. 18, &c. 109 
xxvili. 19 35 
Marc x. 14 94 
xvi. 15, &c. 109 
*. o, Kc. 0 
„Ke. 43 
a . 88 131 
ii. 10, &c, 3 
ii. 27. &c. 17 
X. 21, 22 10 
xv. 7, to 82 
Av. 13, &c 104 
xviii. 10, &c. 112 
xix. 38, 40 14 
Ioan i. 1,3, 14+ 2 
1.13 + 76 
1.17 99 
1. 29, 32 "I 
iii. 3, &c, 76 
iii. 14.16 3 
iii, 16, 17, 18 I 
Iv. 24 117 
x. 28, 29 119 
Act. ii. 38 35 
xvi. 14, 15, 33 102 
Rhof. Il. 19, 22 75 
v.12 40 
Yr un 105 
vi. 1, 2, 6 - 87 
vi. 195 &c. 10 
vii. 9, 14, »24 9 
viii. 17.4 125 
viii. 33, &c. 12 
ix. 21, 22, 23, 24 98 
xi. 16, 17 95 
xiv. 17, 19 107 
xv. 8 94 
1 Cor. i. 23, 24 100 
i. 26.3 | 71 
i. 30 78 
Yr un 


- ww 


11 loan Hi- 1, &c. 


Hy Hyms. 20 
4 9, 10 1 
iii. 6, 7 
v. 10, 12 
. 32 , 
ii. 27, 13 
iii. 13 Res 
XV. 55, Ke. 
2 Cor. ii. 4 | 
v. I, 6, 8 £: all 
"20. 7, 9, 10 © 
Gal. "Ay : 
iv. 6 | 
Eph. i, 3. &e. 
i. 13, 14 
iii. 9, 10 
iii. 16, &c. 
iv. 365 
Phil. ii. 2 
iii. 7, 8, 9 
Col. i. 16 
ii. 15 
2 Tim. i. , 
i. 12 
iii. icy * 
iv. 6, 7, 8, 18 
Tit. ii. 10,---23 
iii. 3,7 
Heb. 1. 1 
iii. 3, * 6 
iv. 15, 1 
v. 7 
vi. 17-19 
vii. 
1 
x. 28, 29 
xi. 1, 3, 8, 10 
I Ped i. 334, 5 


10 


Judas 24, 25 


Dart. i. 5; 6, 7 


* bl : - 
. F PP, + 2 - * o 
. SCI ok gk. tcl Do... ooeooao cd} aw. -- - - — 4 - «® + ——_ 


TABL o'r *Sgrythurau, &c, 


ww. Hymn. Hymn; - 
85 "RO 6, 7z 8, 9 21 XV. * 39 
oo Ve 14, 12, 13 45] xvi. 19 39 
85 * V. 12 46 Avii. 6 39 
07 vii. 13, 14, 15, &c, 2 xviii. 20, 21 42 
Fe i. 15 xxi. 1, 2, * 19 
xii. 7 41] xxi. 5, 6, 7, — 
iv. 13 161 xxi. 27 6 
. xv. 3 32 


| Hymn. Hymn. 
Luc ii, 28 15 xvi. 16 7 
xiv, 16 13 |1 Cor. x. 16, 17 3 
XIV. 17, 22, 23 14| xi. 23, Ke. 1 
xxii. 19 7 | Gal. vi. 14 3 
Loan vi. 31, 35, 39 6 1 Ioan v. 6 10 


7 


4 Chaniadau Vſprydol. 


OE LEE CYN TAY: 
edi eu caſglu o'r Yſgrythurau ſanctaidd. 


Can newydd i'r Oen a laddwyd, Dat. v. 6, 
8, 9, IO, 12. 


E LE'r Gogoniant mawr a fedd 
3 Yr Oen ar Orſedd Nefo'dd; 
Par'toweh i'w Enw newydd Gan, 
Na cha'dd o'r bla'n ei hadrodd. 
2 Boed i Henuriaid blygu o'i fla'n, 
2 A'r Eglwys lan addoli; 
A Phiolau llawn o 'roglau per, 
A Th'lynau'n mwyn ber foli, 
S Y rhei'ny yw Gweddiau'r Saint, 
= A'r Hymnau maent yn ganu: 
Hoff yw ein Mawl gan [zu mwyn, 
= A gwrando'n Cwyn mae'n garu, 
Trag wyddol Dad pwy gaiff heb gel 
E gdrych ith ddirgel *Wyllys? 
V Mab a gymmer y Llyfr cae 
I ddadgloi 'i Seiliau dyrus. 
Dy Arfaeth fawr fe a'i cwblhi, 
| Y Mab ya dda a'i haeddai; 
A Wele'n 


2 Hymnav a 


Wele'n ei Law Allweddi'r Nef, 
Ac Uffern gref ac Angau ! 


6 Ir Oen a laddwyd gynt, y b'o 
Byth Deyrnged o Fendithion ; 
Gogoniant, Parch, a Mawl, Armen, 
F'o ar dy Ben fel Coron. 


7 Ti brynaiſt ein Henidiau 3 Gwa'd, 
Gan ddwyn rhyddhad in' felly, 
Brenhinoedd, Ffeiriaid gwnaethoſt ni, 
Cawn gyd a thi deyrnaſu. 


8 Y graſol a'r naturiol Fyd 
I'th Law i gyd meddiennaiſt; 
Nac oeda'n hir ond tyr'd i lawr, 
A dwg yr awr addewailt, 


II. Duwded a Dyndod Criſt, Ioan i. 1, 3, 14. 
a Col. i. 16. a Eph. iii. g, 10. 


I YN tannu'r Nef (Ty ſtiolaeth cair) 
O Drag'wyddoldeb 'r oedd y Gair ; 
Y Gair oedd gyd a Duw'n y Nef, 
A'r Gair oedd Dduw, addolwn ef, 


2 Trwy 'i allu ef y gwnaed pob Dim; 
Cynhelir pob Peth trwy ei Rym; 
Pen yr holl Greadigaeth yw, 

Hed wrth ei Arch Angylion Duw. 


3 Cyn cwympo o Satan r oedd fy Ner 
Yn arwain llu'r boreuol Ser; 
Pwy draetha ei Genhedlaeth faith, 
Na nifer ei Flynyddoedd *chwaith ? 


4 Ond wele, gado'r Nef a. wnaeth, 
I fyw-mewn clai i'r ddaear daeth, 
I *'mgyfeillachu a Phryfed tlawd, 
Mewn Gwiſg fel hwy o egwan Gnawd. 


5 A gwel'd ei bryd wnaeth dynol-ryw, 
Mab unig y trag*wyddol Dduw ; 
Mor lawn o Wir, a Gras, a Hedd, 
Llewyrchei'r Duwdod yn ei Wedd! 


6 Angylio! 


n 4 © * 
9 
"23. A * - 
SJ . $"W 
—_ 


LI. I. CHAnNIADAU YsPRYDOL: 3 


5 Angylion ddaeth o'r Nef i lawr 
I ddyſgu y Dirgelwch mawr, 

A thraethu 'i Gariad yn ddi-gel, 
Gogoniant mawr Immanu#/. 


III. Genedigaeth Criſt, Luc i. 30, &c. Luc ii. 
: 10, &c. 


7 EL E 'r Addewid fawr, trwy Ras, 
A gafas ei chyflaw nu; 
Eſgorodd Mair y Forwyn wiw, 

A'r Plentyn yw y Jeſu. 
2 Yr Arglwydd, y goruchaf Dduw, 
Ei un Mab geilw efo; 
Eirch iddo lywodraethu'r Byd, 


Mainge Dafydd, dyd ef iddo. 


3 Ar Jacob llywodraethu wna 
A Llaw yn benna' Llywydd; 

Y Cenhedlaethau cant ei Ras, 
A'i Deyrnas byth ni dderfydd, 

4 I ddwyn y gwych Newyddion da. 
Yr Angel a *mddangoſai ; 

A'u traethu i'r Bugeiliaid wnai, 
Ac eſmwythau eu Hofnau. 

5 «© Ewch,” medd ef,“ Wladwyr, yn ddi-ludd, 
« I Ddinas Dafydd rhedwch ; 

« Ganed y Mab addawodd Duw, 
„% Mewn Preſeb heddyw gwelwch., 


% Ewch a Chalonnau lon di-driſt, 

« I *mwel'd 2 Chrift eich Ceidwad;” 
Ac ebrwydd clywent nefol Lu, 

Ya canu fry ber Ganiad. 


7 © Gogoniant f'o i Dduw uchben, 
* Ac ar y Ddae'ren Heddwch, 
* Ewyllys da i Ddynion gwael, 
* Trwy Griſt i gael Diddanwch.” 
8 I foli Duw yn y modd hwn, 
Ein Tafod rhoddwn ninnau, 
fiat A 2 Unwn 


4 HYMNAU 4 Ll. I. 
Unw 7r nefol Lu'n gyttun, 4 
I ganu'r un Caniadau. 


9 © Gogoniant f'o i Dduw uchben, 
„Ac ar y Ddae'ren Heddwch, 
% Ewyllys da i ddynion gwael, 
« Trwy Griſt i gael Diddanwch.” 


[4 - y 


IV. Ymoſtyngiad i Ragluniaethau Cy/luddiol, 
Job i. 21. | 


I Nen y daethom ni o'r Dda'r, 
| I Fywyd ar y eynta', 
Dychwelyd etto wnawn i hon 

Yn noethion holl blant Ada. 


2 Y pethay hoff y'm ni'n fwynhau, 
Ac yn fawrhau fel eiddo, 
Sydd Fenthyg byrr 'w talu'n ol, 
Ryw bryd amſerol etto. 


3 Duw mawr yw'r hwn ſydd yn amlhau, 
Neu yn lleihau'n cyſuron, 
Mae'n rhoi, (a Mawl 'w Enw b'ol) 
Ni chymmer fo ond ei Roddion. 


4 Am hyn diſtawn ein Gwyniau dig 
A byddwn ddiddig bellach, 
A boddlon i ewyllys Duw, 
Beth bynna' yw heb rwgnach, 


5 O's cawn fwynhau' gyſuron gwiw, 
Tra b'om ni byw, ni a't molwn, 
Ac ymaith o's efe a'n tyn, 
Mae'n gyfiawn, hyn addefwn. 


v. Gorfoledd ar Angau, Job xix. 25, 26, 27: : 


1 UW mawr, rwy'n gwel'd mae'th Farn yn bur, 
A rhaid 1 Nattur fethu, 
Fy Nghorph wy'n roi 'r Llwch ynghyd 
A's Meirw i gyd-anneddu. ind 
2 On 


x 
? 


| I. I. CHANIADAU Y$PRYDOL. 5 
J Ond Ffydd all orfoleddu 'n hy 
2 A ſathru ar y Beddau; 
Fy Mhrynwr Jeſu ſydd yn fyw, 
Fe ddaw fy Nuw yn ddiau. 


3 Ymddengys y Congcwerwr cry” 
; Yn uchel fry 'n ei Orſedd, 
Ac Angau 'i Elyn ola? gaed 
Fydd wrth ei draed yn gorwedd. 


1 Acer i'r Pryfed ddifa Nghroen, 
A'm Cnawd dihoen falurio, 

Pan godo Duw fy Eſgyrn man, 
O newydd can' eu gwiſgo. 

5 Yna caf wel'd ei Wyneb ef 

A Golwg gref anfarwol, 


A gwledda ar ei Ras bob awr, 
A Hoffder mawr rhyfeddol, 


VI. Gwahoddiad yr Efengyl, neu Fuyd @ 
Gwiſgad Yjprydol, Elay lv. 1, 2, &c. 


l Wrandawed Cluſtiau pob Dyn byw, 
Llawened pob rhyw Galon, 
Mae Udgorn yr Efengyl fwyn 

Yn galw'n addfwyn arnom. 


2 Pob Enaid yn newynog ſy', 
Ar Wynt a fu'n ymborthi, 
Na ddichon holl Deganau'r Byd 
Mo'ch Enaid drud ddigoni. 


3 Doethineb Duw darparodd hi 
Wledd i gael llonni Eneidiau ; 
A geilw bawb ſy'n blyfio'r ffar 
I brof ei Harlwyadau. 
&4 Dewch chwi ſy'n blyſio'r Ffrydiau byw, 
A'ch henaid gwiw ar drengu; 
Cewch dorri'ch ſyched yma'n fiwr 
A'r bywiol Ddw'r a bery. 
5 Afonydd Gras a Chariad ſydd 
Fel Mor di-ddyſpydd yma, 
A 3 en 


6 HyMNAU a 


Llawn ITechydwriaeth i'r rhai blin, 
Fel Llaeth a Gwin ddylifa, 


6 Chwy-chwi {y'n dlawd a noethion iawn 
Yn gweithio'n lawn Gofidiau, 
I wneuthur Gwiſg o'ch eiddo'ch hun 
Na chuddia'r un o'ch Beiau. 


7 Dewch, gwiſgwch eich Heneidiau byw, 
A'r Wiſg gan Dduw ddarparwyd, 
A wnaed trwy Lafur ei Fab rhad, 
Ac yn ei Wa'd y lliwwyd, 


8 Duw mawr, Tryſorau 'th Ras a geir 
Fel bytho! Aur-fwyn gloddiau, 
Fel ein Trueni, dvfnion yn", 
Di-derfyn fel ein Beiau. 
9 Pyrth hyfryd Gras y *Fengyl ſydd 
Y Nos a'r Dydd yn agor; 
Duw, i ddiwallu'n Heifiau gwael, 
Ni ddewn 1 gael o'th Dry ſor. 


VII. Addewidion y Cyfammod Gras, Eſay ly. 
I, 2. Zec xiii. 1. Mie. viii. 19, Ezec. 
xxxvi. 25, &c. 


I Ifyrru'n Hoes mewn ofer hynt 
R y'm ni ' gaſglu Gwegi a Gwynt; 
Y Byd a'r goreu o'i Bethau da 
Newynu Enaid Dyn a wna. 


2 Dewch i gael Bwyd i'ch Henaid byw, 
Sydd fwy ſylweddol gan eich Duw, 
O'r fath a fwytty Angylion fry 
A'r ſeintiau mewn Gogoniant ſy'. 


Duw a'n diwalla nr un wedd, 
A lleinw ein Calonnau i Hedd; 
Trwy Lw ac Ammad cadarn jawn 
Mae'a rhoi o'i Ras Helaethrwydd llawn. 


Dewch, fe wna'n Henaid brwnt yn lan, 
Fe ylch ein Brychau fewr a man, 
Mewn ffynnon werthfawr, ſef yr hon 
A ddaeth o ylilys Cri/ a'i fron, 
| 5 Ein 


* f * 
"= 
| 4 


08 
44 
* 


.. I. CHANIADAU YsPRYDOL. 7 


5 Ein holl Euogrwydd ffordd a ffy, 
Er bod ei Liw fel Uffern ddu; 
Pr Mor ein Beiau teflir bwy, 
Na's gellir cael mo hooynt mwy. 


6 A rhag i Halogrwydd brwnt, ryw bryd, 
Ymdannu dros ein Henaid drud, 
Ei Yſpryd ſanctaidd arno ddaw 
P'w wlithio a'i buro megis Gwlaw. 


7 Ein Calon galed wedi cloi 
Na ddichon Ofnau mo 'i chyffroi, 
Er dim Bygythion ag a glyw, 
Dattodir hon gan Gariad Duw. 
8 Neu'r Galon garreg ymaith tyn 
Na chym'ro 'i mheddalhau fel hyn, 
Ac o Dryſorau 'i Ras rhydd e 
Un f'o tynerach yn ei lle. 
9 A'i Yſpryd Glan drig yno o hyd, 
A'i Gyfraith mewn dwfn argraph dyd, 
A*n holl Feddyliau ni a wnair 
I ufuddhau i Dduw a'i Air. 


10 Rhoi lechydwriaeth mae e'n llyn, 
Ninnau a'i Molwn ef am hyn; 
Ni Pobl ei Gariad, iddo 'n byw, 
Ac ef i ni yn raſol Dduw, 


VIII, Diogelwch ac Amddiffynfa yr Egluys, 
Elſay xxvi. I, 2, 35 45 55 6. 0 


t O R anrhydeddus ydyw'r lle 
'Ry'm yn addoli Brenin Ne', 
Seion, Gogoniant Daęar lawr, 
A thegwch reeds Brydain-fawr ! 


2 Diffynfa o Ras galluog Daw | 
Sv'n cadw'r Ddinas 'r y'm yn byw; 
A Muriau o Iechydwriaeth cry? 
Yn erbyn ymgyrch Uffern ddu. 


3 Agorwch Byrth trag'wyddol hon, 
Ai Dryſau rhowch ar lled o'i bron; 
| Why Ae 


0 HyMmNnAU a 


Ac aed y Genedl gyhawn wier 
I mewn ſy'n cadw Deddfau'n Duw. 


4 Cewch yma broſi ſiriol Wledd, 
Ac hefyd byw mewn perffeith Hedd ; 
Y rhai adwaenoch Enw ein Duw, 
Sy'n credu i'w Ras, ac iddo'n byw. 
5 Gobeithiwch yn yr Arglwydd byth, p 
Ac ymaith rhowch bob ofnau chwith ; 
Nerth yn Tehofa 'r Arglwydd mae, 
Byth fel ei Ddyddiau i barhau. 
6 Er 'w Elynion godi'n fawr, 
Ei fraich a'u tyn hwynt oll i lawr; 
Mor iſel 3 *Stafellau 'r Bedd, | 
Ca'nt blygu *u Pennau er cuwch eu gwedd, 


7 Ein Traed ar Fabel ſathru wnant, 
A'r Saint bryd hyn a lawenhant; 
A Bylchau u Muriau 'n tannu fydd 
I wneuthur ffordd ir tlawd yn rhydd. 


IX. Guynfydedigrwydd Amſer yr Efengyl, neu 

Ddatguddiad o Grift i'r Iuddewon a'r Cenhed- 
loedd, Eſay lii. 2, 7, 8, 9, 10. Mat. xiii. 16,17. 
I O R hardd yw Traed y rhei'ny {y? 
Yn ſefyll ar fryn Seion fry, 


Yn dwyn in lechydwriaeth wiw, 
A Geiriau Heddwch oddi wrth Dduw. 


2 O pa mor felus ac mor fwyn | 
Yw y Newyddion maent yn ddwyn! 
Gwel, Seien, dy Waredwr mawr, 
A'th Frenin yn teyrnaſu 'n awr. + 


3 Ein Cluſtiau dedwydd yw y rhai'n 
Sy'n gwrando'r hyfryd firiol ſain, 
Brenhinoedd a Phrophwydi fu 
Am glywed hon, ni chlywſant hi. 

4 Au llvgaid dedwydd y'nt yn wir, 
Sy'n gwel'd Goleuni 'r *Fengyl bur; 
Hir ddiſgwyl hwn y bu'r hen Saint, 
A marw heb ei wel'd a wnaent. 


© 


LI. I, CHANMA DAU YsPRYDOL, 9 


5 Y Gwiliedyddion o un fryd 
Dyrchafant Lef i ganu *nghyd ; 
Caerſalem dyrr i macs mewn Can, 
A'r lleoedd anial, Illawenhän'. 


6 Dinoethi ei Fraich mae'n Harglwydd mawr, 
Ar led dros Wyneb daear lawr; | 
Caffed Cenhedloedd o bob rhyw 


Weld eu Hiachawdwr mwyn a'u Duw. 


X. Y Goltyngedig yn cael ei oltus, a Rheſwm 
cnawdol ei ddaroſtwng, neu Ben-argiuyddiaeth 
Gras, Luc x. 21, 22. 


I U awr a Chrift a lamonb odd, 
; Gan ddweud mewn gorfoleddus fodd ; 
% Dad, diolch it', alluog lor, 
« Arglwydd y Ddacar, Nef a'r Mor, 


2 „ Diolch i'th Nerth s'th Gariad di, 


« Sy'n llwyddo fy Athrawiaeth i; 
« Gwneud Plant mewn deal}, broh Blas, 
« A dyſgu maint d' anfeidrol Ras, 


3 % Ond y Gogoniant hwn i gyd 


« Cuddiedig yw rhag Doethion byd; 
% Diafol yn eu dallu mae, 
« Au Balchder allan ſy'n ei gae, 


4 © Dad, felly mae, can's rhyngai bodd 


« ] ti arfaethu 'r cyfryw fodd; 
Dy hoffder di yw tynnu i lawr 
« Y Beilchion a'r Gwatwarwyr mawr, 


5 * Ni 'nebydd neb o'r-Tad yn lawn, 
« Ond ddyſgodd gan y Mab yn llawn; 
* Ac ni dderbynir y Mab rhad 
Ln jaw, ond lle datguddio'r Tad.“ 


6 Am hyn moliannwn Arglwydd Nef, 
Sy'n rhoi ei Ras lle mynno ef; 
Ac ni rydd Cyfri? i Ddynion *chwaith 
O''i arfaeth ddwyfol nac oi Waith. 


10 HyYMNAU 3 LA. I. 


XI, Mab Duw mewn Cnawd; neu Ditlau 
a Theyrnas Chriſt, Eſay ix. 2, 6, 7+ 


1 Gwledydd fu dan D'w'llweh hir 
Sy' nawr yn gwel'd Goleunt pur; 
Ar rai fa 'Nghyſgod Angeu triſt, 
Tywynnu wnaeth Efengyl Criſt. 


2 Y Forwyn geni ei Mhab a wnaeth, 
Y Plentyn oe'm yn ddiſgwyl ddaeth; 
Pa Ditlau roddir iddo'n awrs ? = 
% Rhyfeddol, y Cynghorwr mawr.“ 


[3 Y Baban hwn yw'r cadarn Dduw, 
Addoler ef gan bob Dyn byw; 
Y bythol Dad, Tywyſog Hedd, 
Mab Dafydd, a'i Arglwydd un wedd.] 


4 Llywodraeth Dacar faith a Mor, 
A ddodir ar Yſgwyddau'n Ior; 
Cynnyddu wna i Arglwyddiaeth gref, 
A Pharch a ro'ir i'w Enw ef. 


Y Ieſu hwn teyrnaſu wna 

Ar Orſedd Dafydd (Frenin da). 
Fe ſathra ei Ely nion ſyth, 

A'i Deyrnas ef a bery byth. 


XII. Gorfoledd Ffydd, neu Gariad anghyfnew- 
idiol Criſt, Rhuf. viii. 33, &c. 


I WY ddamniz'r Etholedig rai? 
Can's Duw ſydd yn eu cyfiawnhau; 
A Gwaed yr Oen fel Ffrwd neu Nant 
Yn tynnu eu Pechodau i bant. 


2 Pwy farna'r Saint i Uffern mwy ? 
Crift a fa farw droſtynt hwy; 
I gwple'r Iechydwriaeth wiw, 
Cyfododd ef o farw i fyw. 


A byw yw ef, mae'n eiſtedd fry, 
Dros byth i eiriol droſom ni; 


Oddi 


LI. 1 Cu ANTADAU YsPRYDoOL, 


Oddi wrth ei Gariad pwy'n gwahin ? 
Neu'n temtia i anobeithio'n lan ? 


4 Nid erlid mawr, na thrallod maith, 
Newyn na Chledd na noethni 'chwaith, 
Yr hw a'n carodd a'n eryf ha, 

Mwy na Chongcwerwyr fe a'n gwna. 


s Ffydd ſy'n gorchfygu a'i Nerth mawr, 
Mae'n gorfoleddu yn Angau awr; 
Criſt yw ein Bywyd ni a'n Grym, 
Tro'r Atteg hon ni chwympwn ddim. 

6 Nid dim ag allo dynion wneud, 

Na Diafol y Chyhyddwr ddweud, 
All droi'i Drugaredd ef er hyn, 
Neu'n Calon oddiwrth Criſt a dynn, 


XIII. Ein Gwendid ein'hunain.a Cbriſi ein 


Nerth, 2 Cor. xii, 7, 9, 10. 


«> 


AN glywy'r Ten dweud, “VV bydd 
* I mi gael nerth yn ol fy Nydd;“ 


*Rwy'n llawenhau mewn trallod triſt, 
A'm Pwys ar Ras digonol Criſ. 


2 Ymffroltio'r wyf mewn gwendid gwael, 


Nerth Criſt fel hyn bydd im' ei gael ; 
Pan ydwyf wan, *rwy'n gadarn Glan, 
Gras yw fy Nharian, Cri yw'm Can. 


3 Mi allaf wneud, neu ddiodde'n rhydd 


Bob peth o's f Arglwydd yno fydd ; 
O's Poen, bydd Pleſer am ei ben, 
Tra b'o'i Law afſwy'n-dal fy Mhen. 


4 Ond o's ymedy Duw unwaith, 
A*n gado'n hunain wrth y Gwaith, 
O's Profedigaeth newyd d ddaw, 
 Cawn wel'd ein Gwendid maes o law. 


5 Fel Samſon gollei'i Wallt un pryd, 
Cwrdd à'r Philiſtiaid fu iddo'n dd rud; 
Ymdrechu à hwy yn Heſg yr aeth, 

A cholli'i Lygaid wedi'n wnaeth. 


XIV. 


12 HyMNAU a LI. I. 


XIV. Heſanna iGriſt, Mat. xxi. 9. Luc xix. 
| 38, 40. 


I OSANNA Yr Mab brenhinol ddaeth 
O hen Hiliogaeth Dafydd, 
Ei Berſon un, ei Nattur ddwy, 
Dirgelwch, pwy a'i *nebydd ? 
2 *Nawr Gwreiddyn Dafydd yma'r un 
Yw @'i flaguryn uchel ; EF 
Amſer a Thrag'\wyddoldeb ſy 3 
Yn Enw cu Immanuel. f 


3 Bendithier ef, o'r Nef ddaeth 2 
Newyddion da i'r bobloedd 
Oedd mewn truenus Gy flwr triſt, 


HojJanna i Griſt hyd Nefoedd. 


4 Byth caned Dynion heb naccau 
Hoſanna à u Tafodau, 
Rhag codi fynu Greigiau a Main 
A thorri'n Sain Caniadau. 


XV. Buddugoliaeth ar Angau, 1 Cor. xv. 
55, Kc. 


I Am gael Ffydd fuddugol fawr 
I'm llonni yn fy marwol awr; 
I allu gorfoleddu'n hy 7 ; 
Ar Angau a'i hol] erchyll Lu. 


2 Yn llawen a'm holl Nerth i gyd, 
Cawn ganu'n braf ar hyn o bryd; 
Y Bedd, p'le mae dy Foſt a'th Rym ? 
Ac Angau, p'le mae'th Golyn llym ? 
3 O's tynnwyd Pechod, ficr wy' 
Nad oes gad Angau Golyn mwy ; 
Y Ddeddt am Bechod damnio mae, 
Ond Criſt fu farw i'm rhyddhau. 
4 Odiolch fyth i Frenin Nef, 
Duw'r fuddugoliaeth ydyw ef; 
Congewerwyr gwnaeth ni'n Angau triſt 
Trwy'n bywiol Ben a'n Harglwydd Criſt, 


XVI, 


II. I. CHANIA DAV YSPRYDOL, 13 


1 VI. Gwyn eu byd y. Meirw hn marw yn yr 
75 Argluyda, Dat. xiv. I 3+ 


Lywch Lais o'r Nef, cyhoeddi mae, 
Gwyn fyd i'r Meirw, dduwiol rai; 

Eu Henwau'n perarogli ſydd, 

A'u cwſg yn eſmwyth yn y Pridd, 


Vn leſu marw'n ddedwydd maent, 

| Mor felus ydyw Hun y Saint! 

Rhydd oddi wrth Bechod gwnaethpwyd hwy, 
A Dioddefiadau a Maglau mwy. 


Ymbhell o'r Byd a'i Drafferth triſt 
Maent yn breſennol gyd a Chriſt; 

Llafurus Waith ei Bywyd brau 
Mewn Gwobr fawr diweddu mae. 


VII. Can Simeon; neu, Angau wedi ei 
wneuthur yn ddymunol, Luc i. 27, &c. 


1h H Deml, Arglwydd, ger dy fron 

ö Y de'wn fel Simeon ddedwyd, 

& Mewn gobaith cwrdd 2 Chriſt ei hun; 
Dod i ni'r un Llawenydd. 


A pha Ddigrifwch duwiol da 
Ca's yr hen Wr da ei lenwi, 


Pan gymmerch efo yn ei gol, 
Y Plentyn dwyfol Ieſu. 


« Bellach y gall dy Was,” medd fo, 
« Mewn Hedd ymado heddyw; 
„ Gwelais dy Iechydwriaeth Ion, 
* Am hyn 'rwy'n foddlon marw, 
Hun yw'r goleuni parod ſydd 
* I oleuo'r Gwledydd digred; 
A Gobaith Iſrael Duw pan ddoi 
', gollwng o'u Caethiwed.“ 


Mae Golwg ar dy Wyneb mwyn 
O leſu 'n dwyn Calonpau! 
B 


Prin 


| 
| 


i 
' 
| 
j 


14 HyMNavu @ LI. I. 


Prin teimlaf Afael Angau prudd, 
O's Criſt fydd yn fy Mreichiau. 


6 Yna pan dorro'r Galon fau, 
A'i holl Linynnau gweiniaid! 
A Glaini marwol ar fy Nhrudd, 
Gorfoledd fydd yn f' Enaid. 


XVIII. Gwiſgad Yſþrydel ; ſef, y Hg o Gyf- 


iatunder Criſt, a Gwiſgoedd lechyawriaeth, 
Eſay Ixi. 10. 


1 Y Nghalon deffro, Nhafod c'od, 
Par'to dy Lais i ganu Clod; 
Mi lawenychaf yn fy Nuw, 
Bywyd fy holl Lawenydd yw. 


2 Efe addurnodd f* Enaid noeth, 
A Gwiſgoedd Iechydwriaeth goeth; 
Ar Bryfyn tlawd |lvgredig cas 
V parodd ef ddiſgleirio 'i Ras. 


3 A rhag i un Brycheuyn du 
Gael arcs ar fy Enaid cu, 
Y Wiſg o Waith fy Mhrynwr drud 
Fe daflodd hon o'm Cylch i gyd. 


4 Rhagori mae'th Wiſg nefol ddrud 


Ar Wiſgoedd Tywyſogion Byd ! 
Mor ddiſglair yw'r Trwßadau hyn ! 
Dy Wiſgad ſy'n rhyfeddol wyn ! 


5 Yr Yſpryd Glan fu'n gweithio o'th fewn 
Dy Ffydd a'th Gariad a phob Dawn; 
Ond Ieſu dreuliei 'r Oes trwy Gur 
I weithio'r Wiſg, Cyfiawnder pur. 


6 Fy Enaid, rhyfedd wiſgwyd di 
Gan y goruchel ſanctaidd Dri: 
 Rho'th holl Bwerau yn gyttun, 
I beraidd foli'r Tri yn Un. 


I, I. CHANIADAUY YsPRYDOL:; 15 


£ XIX. Greledigaeth o Deyrnas Criſt ymblith 
Dynion, Dat. xxi. I, 2, 3, 4. 


* 
T 
. 

. 


I ELE 'r fath Olwg, hardd y ſydd 


I Lygaid Ffydd i'w chanfod ; 
Y Dda'r a'r Mor, ant heibio'n glau, 
A'r hen Wybrennau uchod, 


2 Or drydedd Nef, Preſwylfa'n Duw, 

125 Lle dedwydd yw a ſanctaidd; 

Caerſalem Newydd ddaw i lawr, 
Mewn Harddwch mawr nefolaidd, 


3 Angylion fydd, a'r diſglair Lu 
Yn gorfoleddu uchod ; 


% Blant Dynion, wele'ch Brenin da 
« P'w ſanctaidd Drigfa'n dyfod. 


4 © At Ddynion, Duw'r Gogoniant glan, 
« Davy ef a'i Drigfan happus ; 
« Dynion Gwrthrythav'i Gariad gwiw, 
Ac ynte *u Duw cariadus, 
z * Pob Deigryn triſt o'u Llygaid ddaw 
« Ei dyner Law gaiff ſychu; 
« A Phoen a Griddfan, Gwae a Gwyn, 
« Ac Angeu i hun gaiff drengu.” 


6 Pa bryd fy Mhrynwr mwyn, pa bryd 
Daw'r Awr dra hyfryd honno ? 
Olwynion Amſer trowch yn glau, 
Boed iddi'n frau bryfuro. 


XX. Y Pechadur goludog yn marw, Salm xlix. 
6, 9. Preg. viii. 8. Job ili. 14 I'S, 
FER ymboena Gwyr y Byd 


0 
; I gaſglu diſglair Lwch ynghyd ; 
Gan edrych ar y Tlawd yn wael, 
A boſtio u MwWnws mawr a'u Mael, 


2 Ni's gall eu Haur byth laeſu Poen 
Y Galon flin na'r Pen dihoen ; 
B 2 Na 


16 HYMN Au 2 LI. EL a 
Na gwobro'r Angen rhag neſau 7 
Pw Stefyll tég a'u Plyf Welau. 


3 Yr Enaid, gorfod mae ar frys 
O'i anfodd ufuddhau i'r Wys 
A rhoi hir Ffarwel, tan driſtau, 
Fr marwol Delpyn glas o Glai. 

4 Ac yna dygir hwy i'r Bedd, 
Mae'r Bienin yno a'i Was un wedd ; 
A'u Heſgyrn dra-phlith heb ddim gwa'n 
Rhwng rhai'r Gwyr mawr a rhai'r Gwyr min. 


XXI. Gweledigacth yr Oen, Dat. v. 6, 7, 8, 9. W x 


I OB Gwagedd daearol aed ymaith yn driſt, 
Heb demtio fy Llygaid na blino fy Nghluft, 
Yng nghanol Gorſedd-fainge drag*wyddol yr Ion 
*Rwy'n gwel'd Gweledigaeth o Degwch yr O'n, 


2 Gogoniant fel Hardd-wiſg am dano ſy'n bod, 
A'i waedlyd Farwolaeth m#:'n ddwyn megis Nod; 
Saith ydyw ei Lygaid, a Saith yw ei Gyrn, 
I ddweud ei Ddoethineb a'i Allu tra chwyrn. 


3 Y Llyfr ſeliedig ei dderbyn mae ef | 

O Law'r hwn ſy'n eiſtedd ar Orfedd y Nef; 
A Ieſu fy Arglwydd, ca'dd edrych i hwn, 
Ar dywyll Amcanion a Phethau na's gyn. 

4 Cymmanfa'r holl Seintiau o'i amgylch ef (y? 
Yn cwympo i addoli ger bron yr Oen cu, 
Mewn newydd Ganiadau *fangylaidd eu Sain, 
Rhoi Mawl ac Anrhydedd i'w Enw mae rhai'n. 


5 Gorfoledd, a Bloeddio, a chydſain y Saint, 

. Trwy'r Bryniau trag'wyddol ehedeg y maent; 
« Ti'n unig wyt deilwng” bawb gwaeddent heb gel 
« ddarllen y Llyfr, a dattod pob Sel.” 

6 Cyd-ſeiniwn y nefol Gan yma'n gyttun, 
A chyd à Hyfrydwch, O canwn bob un; 

Gan dd'wedyd, mai teilwng yw'r Oen ga's ei ladd, 
I fod i ni 'n Athraw a Brenin bob Gradd. 

7 Ei Brophwydoliaethau 'n datguddio i ni ſydd 
Drag wyddol Gynghorion, Amcanion fu *nghudd ; 


da 


— —— — 
— — 1 —— 


Ei 


I. I. ANA DAU Ysrrypor, 17 


Ei Ras a'i Ddialedd cy flawnant ryw Bryd 
= Y Geiriau lefarodd o Heddwch neu Lid. 

s Fe brynodd ein Henaid rhag Uffern a'i Phoen, 
= A';i Waed amhrifiadwy, Gogoniant i'r Oen ! 
A chyndyn Dtueiniaid na haeddent gael byw 

= A wnaed yn Gyfeillion heddychol a Duw, 

; Byth teilwng yw'r Arglwydd, addefed pob Dyn 
, Fu farw am Droſedd, nid eiddo fe *i hun, wy 
I gael gan bob Tafod ei foli 'n ddilyth, 

Ac eiſtedd ar Orſedd ei nefol Dad byth. 


XXII. Gobaith am y Nefoedd trwy Adgyfadiad 
Criſt, 1 Pedr i. 3, 4, 5. 


I Endigaid fo'r tra'gwyddol Dduw, 
B Tad Ieſu'n Harglwydd anwyl yw ; 
Boed 'w Fawrhydi Glod a Bri, 

Am ei Drugaredd fawr 1 nj. 


2 Ei Fab o'r Bedd pan gododd ef, 
A'i alw atto fynu 'r Nef, 
Rhoes i ni fywiol Obaith gwiw 
Y bydd 'n Henaid byth gael byw. 
3 Er gorfydd am ei Lygredd mawr 
Fn Cnawd ni weled Llwch y Llawr, 
Ond fel y cododd Criſt o'u bla'n, 
Felly gwna 'i holl Ganlynwyr glin. 


4 Mae Etifeddiaeth nefol rydd 
Ynghadw erbyn del y Dydd; 
Di-Iwgwr a di-halog Stad, 
Ni threulir byth o'r fath Tref-tad. 

5 Y Saint a gedwir trwy Nerth Duw, 
Ne's del eu Hiechydwriaeth gwiw; 
Wrth Ffydd ymdeithio'r y'm trwy'r Byd, 
Ne's galwo Criſt ni adre' i gyd, 


XXIII. Sicrwydd am y Nefoedd ; neu 'r Saint 
yn cael eu parottoi i farw, 2 Tim. iv. 6, /, 
8, 18. * , 

I Os LL Angau dorri Nghorph i lawr, 

A dwyn fy Enaid fynu 'n awr ; 
| B 3 Pa'm 


18 HYMNAU a 2 


P'am y gohiria ff Oriau'n hwy, 
Ac na ddoi'm Iechydwriaeth mwy ? 
2 A nefol Arfau'r Fengyl wiw 
Ymleddais i Ry feloedd Duw; 
Cwpleais ty Ngyrfa, cedwais y Ffydd, 
A Gwobr ſier i mi ſydd. 
3 Duw yn y Nef 'w chadw in), 
Rhoes Goron na ddiflanna ddim ; 
Ar y Dydd mawr, yng Ngwydd y Byd, 
Fy Mhrynwr ar fy Mhen a'i dyd. 
4 Ac nid myfi fy hun (* 1 gael 
Gan Frenin Gras fath Ffafar hael ; 
Ond pawb a'u Chwant a'u Hiraeth ſydd 
Weld Vmddangoſiad Criſt a'i Ddydd. 


5 Y Teſu, ff Arglwydd, ef a'm dwg 
Yn ddiogel rhag pob Amcan drwg; 


A cheidw f* Enaid, er mor wan, 


I'w Deyrnas nefol happus Fan. 


6 Duw fy* drag'wyddo] Gymmorth im”, 
Terfyſged Uffern a'i holl Rym; 
Gogoniant iddo hyd y Nen, 
A Maul di-ddiwedd byth, Amen. 


XXIV. Nerth o'r Nefoedd i'r Saint, Eſay xl. 


27, 28, 29, 30. 


I B'le daw'n gwan Feddyliau prudd ? 
B'le ffodd ein Cryfder ni a'n Ffydd t 
A ddarfu i'r Fall a Phechod ladd 
Ein holl Gyſſuron o bob Gradd ? 
2 A Pnghof'fom ni'r galluog Ior 
A wnaeth y Ddaear oll a'r Mor? 
A all y Fraich a wnaeth bob Peth 
Ddiffygio dim neu fyn'd ar feth ? 
3 Tryſorau o Nerth trag*wyddol ſy? 
Vn ein Jehofa nefol try ; 
| Rhydd Oruchafiaeth i'r di-rym, 
A ſathra i holl Eiynion 1lym, 


wk... ” 


4 Next! 


I. I. SnANA DAU YS RY Dor. 19 


| Nerth Dyn yn unig a wanha, 
Mp A Chryfdwr le'ngctyd blino wna; 
oy Ond ni ſy'n diſgwyl wrth ein Duw, 
#3 Cawn Nerth fwy-fwy tra f'om yn byw. 
s Saint fel Eryrod hedeg wnant, 
4X A Phrawf o'r Gwynfyd nefol cant; 
Ne's delont i'r dedwyddol Dir, 
Lle mae Digryfwch perffaith pur. 


Wxxv. B 7 Thajen of Eplaye; 
ſay Ixiii. I, 2, 3, &c. 


I A. nerthol Ddyn, neu gadarn Dduw, 
Sy'n dyfod mewn Mawrhydi 
Ar hyd Ffordd Edom o'r Porth cae 


Sy'n Bozra mae'n trafaelu ? 


2 Ei Wyſg ardderchog draetha'n ſiwr, 
Mai rhyw Gongewerwr ydy': 
« Myfi yw, cadarn Frenin cred, 
„ Sy'n dwyn ymwared i chwi.“ 


3 Pa ham, Tor cadarn, medd dy Saint, 
Dy Ddillad maent cyn goched ? 
A'th Wyſg lychwinwyd oll fel un 
Fu'n ſathru'r Grawnwin aeddfed. 
4 © Sethrais y Gwin-wryf fy hun, 
« Help neb rhyw un ni chefais; 
«« *Ngelynion drylliais hwynt i gyd, 
Ac yn fy Llid y lleddais. 
5 ** Gwaed Edom ddarfu lliwio ar lled, 
“Fel Scarled, fy holl Wyſgad ; 
« A'u Gwaed, ſy'n Nod o'm Congeweſt gwiw, - 
„ Ddifwynodd Lliw fy Nillad, 
6 « Fel hyn dinyſtrir Pobloedd ſy'n 
4 Rhyfygu ſathru'r Seintiau ; 


I ddial eu Cam, mae Braich gan Dduw, 
A Chluſt a glyw'n Hochneidiau.“ 


XXVI, 


20 HyMNAU & Els Is 


XXVI. Yr ail Ran: neu, Dadinyſtr Anghri/t, 
Adn. 4, 5, 6, 7. 


EY | Fs E trigodd Anghri/, medd Duw Ner, 
* Cyfodaf Faner yno ; 
« Dinas Gelynion Fengyl Gras 
« Yn waedlyd fa's bydd honno. 
2 R oedd cyfiawn Ddial yn fy Mryd, 
„N awr daeth y pryd cyflawnir, 
« A dydd fy Ngwaredigion ddaeth, 
% A'u Dagrau ymaith ſychir. 
3 © Blin yw f' Amynedd oddef cyd, 
«YN awr caiff fy Llid fyn'd allan ; 
*« Clau rhed fel Mellten oddi fry, ' 
© A marwol teri ei Daran. 
4 Am Gynnorthwywyr gelwais i; 
« Pm *Fengyl ni ddaeth un Dyn; 
„ Fy Mraich ſy ddigon cref, caiff hon 
« Ddryllio'm Gelynion cyndyn. 
5 © Lladdfeydd a'm Cledd ddinyſtriol fydd, 
„% Rhyd yr Heolydd rhodian' ; 
« A Babel dan fy Llid a'm Llaw 
« Fydd yma a thraw'n bwhwman.“ 


6 Dy Ddeheu-law Gongewerwr cry? 
A ddwg i ti Anrhydeda ; 
Rho'wn i ti Glod, Waredwr gwiw, 
Ofnadwy yw'th Ddialedd. 


XXVII. Gweddi am Waredigaeth yn cael ei 
batteb, Eſay xxvi. $— 20, 


1 DD W'r Cariad yn dy Ffyrdd dy hun, 
Diſgwyl am weld dy Ras yry'm; 
Dymuniad ein Heneidiau prudd 
Ar d' Enw a'th Goffadwriaeth ſydd, 
2 Liw Nos, O Dduw, am danat ti 
Ymofyn mae fy Enaid i; 
of 


I. I. ChANADAU YsrRYDOL. 
A'm Hyſpryd yn dy Gyfarch ſydd 


e = 
«. a. 


=; Gwel fel mae Dynion drwg eu rhyw 
= Yn gwawdio Amynedd tyner Duw ;. 

= Ond hwy gint deimlo, er eu Braw, 
Pfrewyllau'th Wialen drom a'th Law. 
4 Gwrandewch y bythol Dduw, mae ef 
= A'i nerthol Lais yn rhwygo'r Nef; 

b Llais peraidd i', Gyfeillion yw, 

= Ond Dychryn i Elynion Duw. 


© Dewch Blant i'm c61 o'r Byd i ma's, 
« A llechwch yn *StafeFRlau Ngras, 


A gorphwys o'm dialeddol Lid. 


« Ac yf o Waed brenhinol Hil, 
« Pan fyddo nefol Hedd bob tu, 
« A'i Haden dros fy Niadell gu. 


ſay xlix. 13, 14. 
Lawenydd f? Enaid 'r Awr hon 


Mae Cariad Duw o'm mewn fel Tan, 
A hyfryd gan fy Nhafod Gan. 
Duw fwrodd ar Fryn Seion ſych 
Rai Dafnau o'i Drugaredd wych, 


I wlawio lechydwriaeth lawr. 
Am hynny pa'm mae yn ein plith 
Amheuon ac Achwynion chwith ? 
A'i Duw yw ef? a fydd i'w Ras 
Droi 'i Seintiau o'i Feddyliau ma's? 
A ddichon Gwraig gariadus gu 
Anghoho Baban bach ei Bru; 
Na chaffo hwn fu'n ſugno 'i Bron 
Ddim Lle yn holl Feddyliau hon? 
Etto, (medd Duw) pe felly doi 
% Fammau'n ddi-drugaredd droi ; 


Mewn Gweddi cyn y gwawrio'r Dydd. 


« Ne's chwythu'r 'Stormydd heibio i gyd, 


6 * Fy Nghleddyf foſtia am Laddfa Mil, 


XXVIII. Gofal tyner Duw am ei Egluys, 


Caiff dorri maes yn Ganiad llon; 


A*mrwymo wnaeth, trwy Lwon mawr, 


21 


« Byth 


22 HymNav 4 
„ Byth ar fy Nghalon Seion ſai', 
% Byth mae fy Nghariad i'n parhau. 
6 * Ar fy Nwylaw mewn Argraph lawn, 
« Rhois Enw hon yn ddwfn iawn; 
« Cyfodaf ei hadfeiliog Fur; 
« Adferaf ei Chyſuron pur,” 


XXIX. Gorchwyl a Gwynfydedigrwydd y Sain; 
mewn Gogoniant, Dat. vii. 13, 14, 15, &a. 


8 
5 
52 


1% DA Ddynion happus ywr thai hyn? 4. 


« Neu Angylion ſy* mewn Gwiſgad gwyn! 
% O b'le doi 'r gogoneddus Lu, 
« I Wledydd y Gogoniant fry?” 


2 Or Tan a'r Poenau, ni-waeth p'un 
A'r Moroedd mawr o'u Gwaed eu 3 
Ond golchwyd hwynt 2 Gwaed uwch radd, 
Sef Gwaed yr Oen ga's gynt ei ladd, 


3 Neſau maent nawr at Orſedd Duw, 
A'u Cerddi peraidd o bob Rhyw, 
I foli 'r Drindod yn ddi-lyth, 
Eu Gorchwy! bendigedig byth, 
4 Ni phrofant Newyn Enaid mwy, 
Can's Duwa dyrr eu Syched hwy ; 
A lleda 'i Edvn megis Llen, 
Rhag poethni'r Haul, i gadw'n Pen. 
5 Yr Oen ſy'n llanw'r Orſedd fry, 
A dann o'u Cylch ei Lewyrch cu: 
Cint wledda ar gyflawn Gariad Duw,. 
Ac yfed byth o'r Dyfroedd byw. 
6 Fel hyn y bydd eu Gwynfyd hwy 
Yn adnewyddu byth fwy-fwy ; 
A Duw a'i Law iacha'n holl- wych 
Eu Clwyfau ſal, a'u Dagrau ſych, 


xxx. Y Farm ddiweddef,, Dat. xxi. 5, 6, 7,8. 


PA. = 4 


1 EL E*r Duw mawr yn Gnawd a wnad, 
Yn llanw Gorſedd-fainge ei Dad, 


|, —_ 


l. 1 CANADA Ysraybor, 23 


O'r Nef a'i Lais ofnadwy mawr, 
Mae'n dwyn y Farn ddiwedda' i lawr. 


« Y Cyntaf a'r Diweddaf wy", 
| « Yr un Flynyddoedd didrange trwy ; 
= « YDWYF fy Nghoffadwriacth yw, 
„ A'm Henw gwych trag'wyddol gwiw. 
« Y Rhoddion gorau o eiddo Du, 
Mae m Gras yn roi i Ddynol-ryw; 
'r Ffrydiau dewch ſychedig rai, 
8 « Cewch Ddw'r y Bywyd i barhau, , 


© Sawl ſy'n gorchfygu 'i Bechod llym, 
« Addefaf ef yn Blentyn im'; 

« Caiff y Gre'digaeth, Dae'r a Nef, 
% Wobrwyo'r Gongcwelt a wnaeth ef. 


©* Ond Dwylo gwaedlyd, C'lonnau cas, 
« A'r holl Gelwyddwyr rai di- ras; 
« Y digred a'r gwatwarllyd Ryw, 
© Sy'n gwrrhod derbyn Gras ein Duw. 


« O'm Golwg ymaith cant en dwyn 

« Mewn Heiyrn Gadwynau byth yn rhwym, 
« A'u taflu ben-dramwnwgl can”, 

e Pr T*'w'llwch a'r trag'wyddol Dian.” 


Ger bron yr Oen yn ſefyll bwy', 
Pan na bo'r Ddae'r na'r Moroedd mwy ! 
Yn gwrando'r Barnwr yn ddi-ſen 
Yn datgan Bendith ar fy Mhea! 
Byw byth fwy' gyd & rhei'ny fry, 
Gynt yma'm holl Hyfrydwch fu, 
Pan yrrer Pechaduriaid hwy 
I Uffern byth na'm blinent mwy. 


XXXI. Ir Yrfa Grift'nogol, Eſay xl. 28—31. 


2 Eneidiau lleſg, deffrowch, 
Pob Meddwl ofnus y maith rhoweh; 


Rhedwch yr Vrfa tu a'r Nef, 

Trwy gym'ryd Ffydd a Chalon gref. 
Ffordd gul a dreiniog yw'n ddiau, 
Ac Yipryd Dynion ſy'n lleſgau; 


Ond 


24 HyMNAU 4 LI. 1. 


Ond y Duw mawr, ei anghofio maent, 
Sydd yn *chwanegu Nerth y Saint. 


3 Nerth mawr yr Hollalluog Dduw 
Newydd o hyd ac jeuange yw, 
Lleihau na darfod byth ni wna, 

I drag*'wyddoldeb y parha. 


4 Efe yw'r Ffynnon Joyw ffrwd-lawn, 
Ac yfed byth o honi cawn ; 

, Pan drengo rhei'ny bob yr un 
Sy'n pwyſo ar eu Nerth eu hun. 


5 Chwyrn fel Eryrod ieuainge hy, 
Ni hedwn tu a'th Drigfan fry, . 


Ar Aden Cariad gadarn gref, 
| Heb flino yn y Ffordd i'r Nef. 


XXXII. Gweithredoedd Moſes ar Oen, Dat. xv. 3. 


I OR gref yw'th Fraich alluog Dduw ! 
O pwy nid ofnei'th Enw gwiw? 
leſu, mor felus yw dy Ras! 
O pwy na charei'r Oen a'i * Dras ? * Perthynas. 


2 Gwnaeth mwy na Moſes, hen Was Duw, 
| Ein Prophwyd mawr a'n Brenin yw ; 
Gwaredodd ni o Uffern gaeth, 
A dyſgu'n Genau 1 ganu wnaeth, 


3 Yn y Mor Coch trwy Foſes bu 
Pr Aiphtiaid foddi a'n holl Lu; 
Ond Gwaedd yr Oen ſy'n cuddio'n Bai, 
A boddi'n holl Euogrwydd mae. 


4 A Manna porthwyd Iſrael gynt, 
Pan trwy'r Anialwch 'r oedd eu hynt; 
Oud leſu bortha'n Henaid by w, 
A'i Gnawd ef, Bara bywiol yw, 
5 Moſes o bell y gwelodd e * 
Wlad Canaan, heb fyn'd byth i'r lle; 
Ond Criſt a ddwg 1'r Nef bob un 
O'i Bobl gyd ag ef ei hun, 
6 Yna'n Llawenydd fydd yn llawn, 
A theimlo Fflam wreſoccach cawng  - 
| | A chanu's 


. I. CANADA YSPRYDOL, 25 


5 A chanu'n beraidd iawn heb boen 
Gin Moſes byth a Chan yr Oen, 


XXIII. Ca- Zecharias, a Chennadwyi Ioan 
 Fedyddiwr; neu, Oleuni a Iechydiuriaeth trwy 


7 UW lfrael molwn ef yn awr, 
x) Sy'n eglurhau 'i Wirionedd mawr ; 
1 wplaodd ei Air, ei Law ſy' gref, 


== A'r Llwon oll a dyngodd ef. h 

e 'N awr Gwreiddyn Dafydd ei ddw'rhau 

= O'r Nefoedd a Bendithion mae ; 
Blaguryn yr Addewid ddaeth, 
Dyrchafu Corn ein Iechyd wnaeth. 


3 Ioan oedd Brophwyd Arglwydd Net, 
I fyn'd o flaen ei Wyneb ef, 

Y Gennad yrrodd ef mewn Urdd 

O'i flaen i barottoi ei Ffyrdd. 


Cydoeddi'r Iechydwriacth wnai, 
Maddeuant am Bechodau a Bai; 
Gogoniant Gras a Chariad Duw 
Rhoes allan yn ei ddiſglair Liw. 


« Wele Oen Duw, taer waeddi wnai, 
« Sy'n tynnu ymaith eich holl Fai; 
« Mi welais Yſpryd Duw heb Len 

« Y Dydd bedyddiwyd ar ei Ben, 


© Pob Pant ddyrchafer fynu'n fawr, 

% Pob Bryn a gaffo i ſoddi Jawr ; 

* Rhaid plygu'r beilch, a'r difalch Ryw 

« A welant lechydwriaeth Duw, 

“ Caiff Iſrael a Chenhedloedd Byd 

« Ei felus foli ag un fryd ; 

« A phawb a'r aned o Ddyn byw 

* Weled Gogoniant pur Mab Duw. 

þ © Edrychwch ar y Seren Ddydd, 

« Chwi mewn T*w'llwch Enaid ſydd ; 

** Cyfeirio'n Traed mae ef yn fwyn, 

** I Ffyrdd Tangnefedd mae'n eu dwyn,” 
C XXXIV, 


26 HW ANG E LI. I. 


XXXIV, Mau am Barbad -mewn Gras, 
Judas, 24, 25. 


1 1 R uni àddeth anfeidrol Dduw- | 
Ein Prynwr byw a'n Llywydd, has 
Rhoed pawb o'r Seintiau ſydd yn bod 5 
Dan Wybren Glod yn ufudd. a 
2 A'i Gariad Hollalluog Tor ; 
- A't Gyrgor ac Ti Ofal, 
Rhag Angau ein gwaredu wna, 
A Phechod a phob Magal. 
3 Fe a gyflwyna'n Henaid ni 
Yn berffaith di-frycheulyd, 
Ger bron ei Ogoneddus wedd, 
Gyd 4 Gorfoledd hyfryd. 
4 Yna'r holl Had dewiſol fry 
Cant gwrdd o ddeutu 'i Orſedd, 
I foli ei Ras ef a'i fawrhau, 
A thraethu i Wyrthiau rhyfedd, 


5-1 Dduw ein Prynwr goruwch neb, 
Nerth a Doethineb perthyn, 
Coronau o Ogoniant byth 
A Mawl di-lyth heb derfyn. 


xd 
i» 1 
A, A. + & _ 
£ 
s 


hed pod FY two _— tb A. ili Py a 1 


XXXV. Bedydd, Mat. xxviii. 19. A. ii. 38. i 


— 


1 RIS T archodd, “ At y Bobloedd ewch, 
“Eu dyſgu a'u bedyddio wnewch ;” 
A'i Air derbyniodd Pobloedd Lu, 
N ol iddo fyn'd 'r Nefoedd fry, 


2 Mae'n eiſte' ar Fryniau Seion draw, 
A Gras a Phardwn yn ei Law; 
Ac enfyn ei Gyfammod rhad, 
Ai Seliau i fendithio'n Gwlad, 


3 Dweud y mae ef, © Edifarhewch, 
« Bedyddier chwi, fel hynny cewch 


— 


Feli 


. 1. Crnanrapav YsrryDol, 2 


« Faddeuant Pechod gan Dduw'r Nef,“ 
Deallwn Lais ei *Fengyl ef. 


Ein Henaid ylch ef yn ei Wa'd, 
Fel Corph ſy'n cae] mewn Dw'r lanhad ; 
* A'i Vſpryd Gian o'r Nef a ddaw 
”> Drachefn /w buro megis Gwlaw. 


3 Rhoi'n hun fel hyn 'ry'm i Dduw'r Nef, 
I A ſelio'n Hammod'rwym ag ef; 
O boed y Tri trag'wyddol mawr 
Yn Dyſt o'n Haddunedau'n awr. 


EXXXVI. Yr Yierythurau ſenaidd, Heb. i. 1, 
2 Tim. iii. 15, 16. Salm cxlvii. 19, 20. 


1 TY UW bun a roes mewn amryw Ffyrdd ar hynt 
ö Pw Saint ei Feddwl a'i Ewyllys gynt; 
Anfonei Fab a'i Air a'i Ras i lawr, 


Pn dyſgu ni yr oes diwedda'n awn. 
2 Ein, Cenedl ſy'n cael darllen Sgrythur Duv, 
= Llyfr y Bywyd, fiwr Dyltiolaeth yw: 

Ac Etifeddiaeth ddiſglair Teyrnas Nef 

A ddygir i ni'n felus trwyddo ef. 


3 Meddyliau mwynion Duw: ſydd yma'n noeth, ' 

Abal i'n gwneud ni'n ddedwydd ac yn ddoeth; 

Yr Athrawiaethau ſydd wir dwyfol iawn, 

Addas er Cerydd Uym a Chyſur Hawn. 

A Holl Frydain darllen maent ei Gariad ou, 
Mewn Epiſtolau hirion oddi fry; 

Ei ſanctaidd Air ni yrrodd ef, gwir yw, 

Fel hyn i bob thyw Wlad, O molwch Duw. 


XXVII. Gras yn ethol; neu 'r Saint wedi eu 
Caru yng Nębriſt, Eph. i. 3, &c. 


1 T Enw'th Dad, Ieſu rhown Foliant bob rhai, 
Dy Dduw, a'n Duw ninnau'r un ydynteich dau; 

Pa werthfawr Fendithion ddaw'n union o'r Nef, 

I ni Bechaduriaid trwy i dirion Fab. ef? 

G2 2 © Fy 


28 HVYMNAU 4 LI. I. 
2 Fy mhrif Etholedig fydd Criſt,” medd y Tad, 


Ac yn ein Pen leſu ein dewis a wna'd 
Cyn dwyn y Mynyddau a'r Bryniau o'u bru, 
Neu oſod Sylfeini Pr Ddaear oer ddu. 


3 Fel hyn bythol Gariad ddechreuol yn Nuw, 
I'n codi o Farwolaeth a Phechod i fyw; 
Ein Henwau ordeiniwyd bryd hyn gan y Tad, 
Difeius mewn Cariad, yn ſanctaidd bur Had. 


4 Rhagluniwyd ni fod iddo'n Feibion cyn Byd, 
Fe'n ganed yn raddol, dewiſwyd ni *nghyd ; 
Ac fe'n hadgenhedlwyd o newydd i fyw, 

I foli'n waſtadol Ogoniant Gras Duw. 


5 Ni gawn gyd à'n Harglwydd Ran hylwydd yn rhad Þ 
Yn Wyllys a Chariad mwyn tirion y Tad; 4 
Ni thynnir ni oddi yno, mae'n Henaid ynglyn, 
Ne's byddo'n anghofio i Fab anwyl ei hun. 


XXXVIII. Cain Hexzecia; neu, Glefyd «| 
Gwellhad o hono, Eſay xxxviii. 9, &c. 5 


1 FE Duw'n ſy'n haeddu Maw! dan Go”, 
Pan godom o Gyfyngdra ; 
Cymmerwn Batrwn pur o'n Clod, 


O Dafod Hezecia. 


2 Ofer ymegyr Pyrth y Bedd, 
O's Du o'i ryfedd Gariad 
Sy'n cadw Allweddi Angau caeth, 
Eirch iddynt eilwaith gaead. 


3 Doluriau'n Cnawd yn fynych ſy'n 
Dychrynu ein Meddyliau ; 
Dweud 'ry'm, * Nid oes in' Ddyddiau'n hwy, 
% Na Gweddill mwy Yn Blynyddau.“ 
4 Fel Gwennol trydar yn driſt jawn 
Neu gwyno wnawn fel C'lommen, 
Mewn Chwer'der prudd heb Gyſur pan 
Y byddom dan y Wialen. 


5 Duw dd'wed y Gair ag ſy'n iachau, 
Ac ni wrthſai' Clefydon ; 


LI. IJ. Craniarau YSPRYDOL, 29 


Mae Heintiau a Thwymynion ſwrth 
Yn cilio wrth ei Eirchion. 


6 Ein Bywyd, afiach, Ileſg, a brau 
Ei wella mae yn holl-iach ; 
Tu cefn mae'n taflu'n Beiau gwael, 
Na b'ont i'w cael byth mwyach. 


© XXXIX. Cn Moſes a'r Oen; neu, Babilon yn 
& cwympo, Dat. xv. 3. a xvi, 19, a xvii. 6. 


W 1 Anwn Ogoniant Cariad Duw, 
| A'i Enw mor ofnadwy yw; 
f Seinied Eglwyſi Criſt mewn Hoen 
Ganiadau Moſes fwyn a'r Oen. 
2 Daw mawr, dy Waith ſy' ryfedd iawn 
O Ras ac o Ddialedd lawn ! 
Ein cadarn lor Brenin y Saint, 
| Dy Ffyrdd yn gyfiawn pur y maent! 
z Pwy baid ac ofni d' Enw mawr, 
E Neu blygu wrth dy Fainge i lawr? 
Dy Farnau ſy'n hyſbyſu ar led 
Dy bur Sancteiddrwydd trwy holl Gred. 
4 Babilon fawr ſy'n llywio'r Byd, 
Ar Waed y Saint yn feddw o hyd, 
Ei Beiau'n wir yn fuan lawn 
A ddeffry Llid ein Duw yn lawn. 
5 Cymmyſgwyd Fhol lawn ei Lid, 
Rhaid 1ddi yfed hon i gyd; 
Cryf ydyw'r lon ei barnu wna, 
A'r Plaau i gyd ef a'i cwplä. 


XL. Pechod gwreiddiel; neu, Adda y a 4 
a'r Ail, Rhuf. v. 12, &c. Salm li. 5. Jo 
XIV. 4. | | 


W ! Trown yn ol i wel'd Ile cad 
| Ein gwael Ddechrevad cyntaf ; 
Mae'n Nattur wedi 'i dryllio'y drwm, 
A'y hygru *Nghwdwm Addaf! 

TY 2 P 


— _ ee ͤ—— 


* 


30 Hymnav a LI. I. 


2 Pr hyn ſy' dda gwrthwyneb y'm, 
Fr drwg yn hylym hwylus ; 
Ein Meddwl T*w'llwch yw yn llawn,. 
A chyndyn iawn yw'n H'w'llys. 


3 Ein llunio wnaed mewn Pechod gwael, 
Cyn i ni gael Bywioliaeth ; 
A phan anadlom, gweithio wna 
Anwiredd a Marwolaeth. 


4 Mor nerthol yn ein Gwaed bob Gwedd 
Y gweithia'r Llygredd anfad ; | 
Rhedeg a chyd-gymmyſgu mae 
 Trwy'n holl Wythennau'n waſtad. 


5 Gwyllt, afiach, fel y Gwreiddyn hen, 
A fydd pob Cangen hefyd; 
Podd y diſgwyliwn Ffrwythau byw 
_ O'r cyfryw Bren di-fywyd ? 


6 Pa Ddyn a ddichon ddwyn Peth glin 
O fydyr aflan Foddion ? 


Neu pwy all dynnu Dyfroedd iach 
O fhaidd afiach Ffynnon ? 


7 Ond ti'r galluog Dduw'n dd iau 
A all lanhau'n Naturiaeth, 

A Chriſt a'i Ras gorchfygu wna 
Bob Pechod a Marwolaeth. 


8 Addaf yr Ail, adferu wna 
Adfeiliad Adda'r cynta' ; 
Pr Gallu ſy'n ail greu ein Llwch 
O ſeiniweh bawb Hoſanna, 


XLI. Y Diafol yn cael ei orchfygu ; 1 Ry fel 
Michael ar Daraig, Dat. xii, 7. W 


2 Ewch, canwn Blant Dynion, y Rhyfel a fu 
Trwy'r Nef, pan oedd Michael yn Dywyſog y 
Yr Brenin trag'wyddol (un gwrola gwiw) [Liu 
Yn ymladd Rhyfeloedd yr Arelwydd ein Duw. 


2 Yn erbyn y Diafol y Dd-raig a'i holl Lu, | 
Byddinoedd yr Arglwydd a iwyddodd ya gry”; 1 
| | q 


X. 


nn 


LI. I. CHANIADAU YsPRYDOL. WS | 


Yn ofer ymffroſtient a llidient mor lym, 
Fe ballodd eu Harfau, fe ſyrthiodd eu Grym. 


3 Fe daflwyd hen Satan i'r Ddacar i lawr, 
Ei Lengoedd a gwympwyd gorchfygwyd y Cawr ; 
A'r Udgorn o Orfoledd fe'i chwithwyd e fry, 
Ne's yſgwyd Dyfnderan ofnadwy'r Pwll du. 


"mJ 4 *Nawr heibio'r aeth Awr y Tywyllwch a'r Braw, 
= Criſt gymmerth y Deyrnas a'r Gallu'n ei Law; 
Cyhuddwr y Brodyr (mae'n dda ganthynt hwy) 
A daflwyd o'r Nefoedd ni chyfyd ef mwy. 


5 Trwy'th Waed yr Oen ſanctaidd (mac'i Rinwedd 
mor fawr) 

Y ſathrodd dy Luoedd y Temtiwr i lawr 
Trwy'th Air a thrwy'th Enw galluog erio'd 
Vnnylliwyd y Frwydr, i ti byddo'r Clod. 

6 Am hyn llawenyched Trigolion y Nen, 
Llewyrched pob Seren yn firiol uchben ; 
A'r Saint pan y canoch am Ryfel y Nef, 
Dyrchefwch eich Prynwr a'i Enw mawr ef. 


K 
\ 


E 


XLII. Babilon wedi cuympe, Dat. xviii. 


13 Oedd yn Llaw Gabriel ddirfawr Faen, 
Teip eglur iawa o Babilon: 
„Saint a Phrophwydi llawenhaen', 
« Fe ddial Duw eu Cam ar hon.“ 


2 Uchben y Mor y ſafei 'n ſynn, 
Y Maen ie'i ſoddodd yn y Lli'; 
Gan ddweud, ** Syrth Babel fawr, fel hyn, 
« Ac ni cheir mwy *mo honi hi.“ 


XLIII. Can Mair y Forwyn; neu 'r Mefſia 


addawedig yn cael ei eni, Luc i. 46, &c. 


Y 'N Henaid, Arglwydd, th fawrhawn, 
| A Yn Nuw 'n Iachawdwr lawenhawn; 
Wrth ddatgan Cerdd y Forwyn lan, 

Boed i'r un Yſpryd hwylio'a Can. 


32 Hymnav a2 LI. I. 


2 Ei Gwaeledd, gwelodd Brenin Nef, 
A Phethan mawr i hon wnaeth ef; 
Ei Nerth a'i Ras ef arni ddaeth, 

Yn Fam i'w anwyl Fab fe'i gwnaeth. 


3 Bendigaid galwed Pobloedd hi, 
A byth parhaed ei Chlod a'i Bri 
Ond nag addolwn neb ond Duw. 
Eiddigus o'i Ogoniant yw. | 

4 Pr rhai fy'n ofni a chredu yn Nuw, 
Bvth ficr ei Drugaredd yw; 

O Oes i Oes ei Ddewid ſai, 
A chaiff yn ddiogel ei chwplau. 


s Wrth Abram d'wedodd, © Yn dy Had 
« Caiff yr holl Ddacar Fendith rad ;”? 
Cof o'r Addewid henaidd hon 
Fu'n hir yn gorwedd dan ei Fron, 


6 Ni ddiſgwyl Iſrael ddim yn hwy, 
Ni edir mo 'r Cenhedloedd mwy: 
Dymuniant yr holl Bobl a ddaeth, 
Y Forwyn geni'r Had a wnaeth. 


XLIV. Crilt ein "452, N a'n Brenin; ac 
yn dyfod i'r Farn, Dat. i. 5, 6, 7. 


1 R Awr hon i'r Arglwydd, yr hwnſy'neindwyn 
I wybod ei Gariad yn marw er ein mwyn, 
V b'o goſtyngedig Anrhydecd is Nen, 
A Mawl a Gogonedd amgenach uchben. 
2 Oddi wrth ein Pechodau a'n Beiau, bob un, 
Fe'n golchodd ni yn ei Waed gwerthfawr ei hun; 
A gwnaeth ni'n Frenhinoedd a Ffeiriaid gwir yw, 
Rai cyndyn a ddygodd yn agos at Dduw. 
3 Fr Ieſu'n Hoffeiriad wnaeth droſom ni Hedd, 
Pr leſu ein Brenin a'n Prynwr un wedd, 
Cyffeſer yn hollol bob Gallv'n ddjlyth, 
A chaned pob Genau i Ogoniant ef byth, 
4 Fry ar y Cymbylay yn ddiau fe ddaw, 
Ei wel'd caiff pob Llygad yn dwad macs o Law; 
Er gynt in' ei wanu, trwy bechu mor fawr,. 
Fe ddengys ei Gariad yn maddeu i ni n awr. 


5 * 


4 RI 5 5 
. 
: . 


Ll. I. CHANIA DAU YebnvDor. 33 


5 Y rhai ni chredaſant alarant yn brudd, 
A ninnau lawenwn pan welom y Dydd; 
Tyrd Arglwydd, na phalled d' Addewid ſy wir, 
Olwynion dy Gerbyd nac arbed yn hir. 


f 4 XLV. Crift Jeſu Oen Duw yn cael ei addoli 
gan yr holl Greadigaeth, Dat. v. 11, 12, 13. 


111 EWCH a chydſeiniwch hyfryd Gainge, 
2 A'r holl Angylion cylch y Fainge, 
Tafodau deng Mil ſydd Pr rhai'n, 

Ond un Llawenydd oll a Sain. 


2 © Teilwng yw'r Oen ga's marwol Glwy?, 
« Gael ei ddyrchafu,” meddant hwy : 
« Teilwnyg,” attebwn ninnau, © ywe', 
« Yr Oen fu farw yn ein lle.“ 


3 Ein Harglwydd Ieſu teilung yw 
O Barch a Gallu oddi wrth Dduw; 
Bendithion mwy nag allom ni 
Byth, Arglwydd, roi, af'oi ti. 
4 Boed i Drigolion Nef a Llawr 
Ac Awyr, Dw'r a Moroedd mawr, 
Ddyrchafu 'i Ogoniant ef a'i Ras, 
A rhoi 'i drag'wyddol Glod i ma's. 
5 Yr holl Gre'digaeth, ig un Llef, 
Fendithio 'i Enw ſanRaidd et, 
Sy'n eiſtedd ar yr Orſedd-fainge, 
A byth i'r Oen boed peraidd Gainge. 


XLVI. Ymoſlyngiad a Dyrchafiad Crit, 


1 P. deilwng Glod a gawn ni ddwyn 
Pr Oen, ein Duw, a'n Harglwydd mwyn, 
Pan y mae Cin Angylion Nef | 
Mor bell is law ei Enw ef, 


2 Teilwng yw ef, Tywyſog Hedd, 
Ga's gynt ei ladd a'i roi 'n y Bedd; 
Teilwng i adgyfodi a byw, 
Torah ar Ddeheulaw Duw. 


3 Nerth 


34 HyMNav a EI. I. 


3 Nerth ac ee teilung y'nt, 
Pr hwn gan Bilat farnwyd gynt; 
Ae iddo perthyn doethder Dawn, 
Er ei gyhuddo o Ynfydrwydd Hawn. 


4 Fe biau Cyfoeth Nef a Llawr, 
Er iddo oddef Colled mawr 3 
Rhowch iddo'n-Gallu o Qes i Qes, 
Ei Wendid, gadodd ar y Groes. 
5 Caiff fytholl Barch o hyn i ma's, 
Yn ller drwg Air r Gwawd a ga's, 
Caiff ar ei Ben, Ogoniant glan, 
A Choron ddiſglair heb un. Dra'n. 


6 Bendithion byth an Ben yr Oon, 4 
Aeth dan ein Melldith ni a'n Poen; 
Moled Angyhon ef uchben, 
A d'weded pob Rhyw Ddyn, Amen. 


XLVII. bad, 1 Ioan iii. 1, &. Gal. 
ELE 'r fath Gariad rhyfedd' rhad, 
A roddwyd arnom gan y Tad; 
Ni Bechaduriaid farwo} Ryw, 
Ein galw wnacd yn Blant i Dduwt 


2 Nid yw beth ſynn ar hyn o Bryd, 
O's na'n hadweinir gan y Byd; 
Ni 'nabu'r Byd *mo wir Fab Duw, 
Sef Criſt ei hun, peth athriſt yw. 


3 Ac nid amlygwyd etto erio'd, | 
Mor fawr ryw Ddydd y cawn ni fod 
Ond pan ddiſgynno Criſt o'r Nef, 
Cawn fod yn debyg iddo ef. 


4 Ac yn ddiammeu mae pob un 
S #r Gobaith hwn yn puro 'i hun | 
Oddi wrth bob Cnawd a Phechod cas, 
Yn bur fel Criſt, trwy Nerth ei Ras. 


5 Am hyn, o's caf, O nefol Dad 
Ran fabaidd yn dy Gariad rhad; 
I orphwys doed dy Yſpryd di 
Fel Clommen ar ty Nghalon i. 


6 Nad 


1 
. 


Jl. CHAN Da YIrtyporL, 25 


6 Nad i mi mwynch fol Cseth- w 
Neſaw'n ddi- gred at Orſedd Gras; 
Rho Ffydd i lefain 4bba Dad, 

Ac arddel & yn un 0'th Had. 


XLVIII. Teyrnaſoedd 'y By yn tlyfod yn Dryr- 
_— yr Arglwydd; neu, Daydd y Farn, 
At. Xl, 15. 


7 Seithfed Angel bloeddied ef, 

A'i Lais a gly wer trwy'r holl Nef; 
Brenhinoedd Daear o bob Rhyw 
Rhowch eich Teyrnaſoedd fynu i Dduw. 


2 Cymmer dy Nerth Duw mawr th Law, 
R hwn oe't, ac wyt, ac etto ddaw ; 
Teſu yr Oen aladdwyd yw, 

Boed iddo byth deyrnaſu a byw. 


3 Cenhedloedd llidiog rhuo maent, 
Na's gallant mwyach ladd y Saint; 
Ar Edyn Dial hed ein Duw 
I dalu'r Gwaed, hen Ddyled yw. 


4 *Nawr rhaid 'r Meirw godi i gyd, 
*Nawr clywir Barn ddiwedda'r Byd, 
*Nawr y caiff holl Ferthyron Duw 
Dderbyn trag'wyddol Wobr wiw. 


XLIX. Crift » Brenin wreh ei Furdd, Can. 
i. I, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 17. 


I Ofleidied ef fy Enaid gwan, 
Od oes i mi'n ei Gariad ran? 
Mae'th Lais a Chuſan per dy Fin 
O Ieſu'n llawer gwell na'r Gwin. 


2 Yſpryd enneiniad arnat ddaeth, 
A thannu Aroglau d' Enw wnaeth; 
Olew'r Llawenydd, Gras, a'r Hedd, 
Wna'r pur Forwynion hofh th Wedd. 


3 Tynn fi à'th Gariad ar dy ol, 
Fe hed fy Enaid fynu i'th Gol; 
A'n 


A'n Traed anwadal cant eu dwyn 
I'Stefyll teg y Brenin mwyn. 


4 Ac yno ymhyfrydu cawn 
Mewn Clodydd a Llawenydd llawn; 
Ni gofhiwn am dy raſol Rin, 
A'th Gariad mwyn yn fwy ni'r Gwin. 
Ynom ein hun nid y'm ond hyll 
Fel Pebyll Cedar dduon Ddull; 
Pan wiſgom dy Brydferthwch llon, 
Teg y'm fel Llenni Salomon. 


6 Tra byddo'r Brenin wrth ei Fwrdd, 
Ni ddaw dim Gofid y no 'n cwrdd ; 
Fe wena arnom ne's bo 'i Gras 
Fel Nardus yn arogli ma's. 


7 Fel Myrr diferol ydyw Criſt, 

A'i Gariad rhad i'm Henaid triſt ; 
A thra bwy'n gwledda gyd ag e', 
O fewn fy Mynwes bydd ei Le. 

8 Nid Tai o Gedrwydd, Gwaeth un Saer, 
Gyſtadla 7th Lyſoedd ar y Ddae'r, 
Diſgwyliwn yma ne's i ti 
Ei codi i well Trigtannau fry. 


36 __Hrmnav @ LI. I, 


L. Ymofyn am Borfeydd Crit y Bugail. | . 


I DI 'r hwn mae fy Enaid drud 

Yn hofh *chlaw Cariadau'r Byd; 

Mynega i mi, fy Mugail mwyn, . 
Pa le'r wyt ti'n bugeilio'th Wyn? 

2 Pa le mae'r Graig, pan fyddo gwres, 
Sy'n cadw'r Defaid rhag y Tes? 
Ynghyd 2th Braidd mae f Enaid prudd 
Yn chwennych gorphwys ganol Dydd, 

3 Pa ham, fy Arglwydd, y caf fi | 
Droi heibio oddi wrth dy Ddiadell di? 
*Dyw f Enaid bach yn chwennych bod 
Yn eiddo neb ond Criſt a't Nod. 


4 Dilynaf fi 61 Traed y Praidd, 
I 'mofyn am dy ber Borfeydd; * 
6 


LI. IJ. CHANTA DAU YsrRYDOL. 37 


Caf yno ryfedd Wledd yn rhad, 
Gwe'th dy Riddfannau'th Glwyfau a'th Wa'd. 


5 Dy anwy] Gnawd ſydd Fwyd yo wir, 
A'th werthtawr Waed lyda Ddiod bur; 
A'r rhai'n y porthir t* Enaid by w, 
Ne's dyger adre' i Dy fy Nuw. 


III. Gwledd Cariad, Can. ii. 1, a, 3. 4, f. 
5 7* 


1 E LE yma Roſyn Saron mwyn, 
Lili mae't Dy ffrynnau'n ddwyn ; 
A Phren y Bywyd heb ei ail, 
Ac lechydwriacth yn ei Ddail. 
2 Fel Lili yn tyfu *mhlith y Drain, 
Neu Bren Atalau *'mylſg y rhai'n, 
Un wedd 'rwy'n gwel'd fy Mrynwr drud 
Mulith Miloedd o Gariadau'r Byd. 
3 Tan Gyſgod hwn i eiſte' des, 
I'mgadw rhag y Poethni a'r Gwres; 
A't Ftrwytn oedd felus iawn ei Flas, 
I borthi a lionni f' Enaid lla's. 


4 Oddi yno darfu iddo'm dwyn 
I Win-dy ei vefol Ras yn fwyn; 
Fe'm canfu'n lleſg fe dannodd Llen, 
Neu Faner Cariad dros fy Mhen. 


5 A bywiol Fara a nefol Win 
Fe lawenha'dd fy Nghalon flin ; 
Agorodd ei Feddyliau 'i hun, 
Dangoſodd im' mor twyned yn". 

6 Na *mad à mi fy Arglwydd byth, 
Ond yn fy Nghalon gwoa dy Nyth; 
Tyngheda Mhechod ymaith tyn'd, 

Heh ddigio mwy na blino'm Ffrynd. 


D 


38 HyMNAv a LI. I. 


LIT. Crif yn ymdlangos i'w Eglwys ac yn ceifio 
ei Chymateithas ht, Can, ii. 8, 9 10, 11, 
12, 13. 


1 LAIS firiol fy Anwylyd ſy' 
; Yn ſeinio ar y Brvniau fry ; 
Dros Foroedd blin Mynyddau o Blaau 
Fe hed i'm gwared i o'm Gwae, 


2 Trwy'r Llen o Gnawd y gwelaf ef 
Yn edrych arna' in' fwyn o'r Nef; 
Ac yn y *Fengy] ddiſglair Ddrych 
Mae'n dangos gwedd ei Wyneb gwych. 
3 Fy Nghalon mae e'n ddirgel ddwyn, 
A' Degwch mawr a'i Dafod mwyn ; 
„ Cyfod (medd f' Arglwydd,) bryſia o hyd, 
« Gad yna bant Deganau'r Byd. 


4 Y Gaua' luddewig heibio'r aeth, 
« Y Niwl a ffodd, a'r Gwanwyn ddaeth ; 
« Mae'r Durtur nefol ar bob Twyn, 
« Newyddion da'r Efengyl fwyn. 0 


5 © Mae'r wir Winwydden hithau'n lawn 
« O Flodau ac o netol Rawn;” 
Wele ni ddewn i brofi'r Gwin, 
I lonni ein Heneidiau blin. 

6 A phan lefaro'r Ieſu ein Ffrynd - 
« Fy Nghariad cytod, bryſia i fyn'd;“ 
Dy munei'n Henaid ffoi tw gol, 
A gado'r Byd i gyd ar ol. 


LIII. Criſt yn gwehodd, ar Eglhuys yn atteb 
y Gwahoddzad, Can. ii. 14, 16, 17, 


1 LYWCH fel mae'n Prynwr oddi fry 
Yn gwahodd atto 'i Seintiau cu; 
O-D'w'llwch caeth, ac Ofnau cas, 
Yn aadfwyn mae'n eu galw *ma's. 


2 * Fy Nyhlommen ſydd yn Holltau'r Graig 
Ar dorri' Chalon, druan Gwraig, 


Ll. I. CHANA DAU YsPRYDOL; 39 


« Cyfnd dy Ben, nac ofna ddim, 
« Moes glywed Llais dy Enaid im'. 


3 © Do Lais ſy beraidd im' o hyd, 
« Am Gras fy hrydferth vn dy Bryd; 
« Er hod y Byd yn d' alw'n ddu, 
© Pm golwg hawddgar wyt a chu,” 
4 Mae dy Wahoddiad di yn Jwyn 
] vi fawr Gylur, leiv mwyn; 
Yn llawen attar ti'n ddi dawl i 
Dyrchefwn ninnau'n Gweddi a'n Mawl, 
s Eiddo ft? Anwylyd wf o'm bodd, 
A'm heiddo i y fe 'r un modd;_ 
Mae'n Calon a'n Serchiadau'r un, 
Na yrred dim hwy'n anghyttun. 


6 Fy Enaid ddwg i'w deg Borfavdd. 
I'mborthi 'mhlith y Lili tr Praicd 
T blith ei Saint a'v Gwiſgoedd ſyw 
Sy wedi * golchi 'Ngwaed Mab Duw, 
7 Hyd oni wawrior ddiſglair Ddydd, 
A chilio o'r Cyſgodau ſydd, 
Tron tvnvch atta'i *th Wyreb cy, 
N*ad f' Enaid mewn Tywyllwch du, 


8 Fel Iwrch ar wyrdd Fynyddoedd bydd, 
Naid dros fy Merau a'm Hofnau prudd 
O na wahaned Pechad triſt 


By th rhyngof a m lachawdwr Criſt. 


LIV. Cael Criſt yn yr Heal a'i dduyn of i'r 
Eglwys, Can. iii. 1, 2, 3, 4, 5+ 


1 LIW Nos, pan oedd hi'n dywyll du 
Yn fynych ceiſiais f* Arglwydd cu; 
A Chalon driſt y chwil+wn dro, 
Mi ceibais ef, ni's cefais 10. 
2 Cyfodais aethum dros y Dref, 
Gan hoii'n fawr am dano ef, 
« Y Gwilwyr glan a welſoch chwi 
« Yr hwn ſydd hoff gan f* Enaid i.“ 
3 Weithiau'n ty Ffordd y cawn i ef 
Wrth Gytarwyddyd Bd Nef ; 
ö | 2 


40 HYMNAU 4 LI. I. 


Mi lammwn o Lawenydd lawn, 
Ei ddal ef a'i gofleidio wnawn, 


4 Mi dygwn ef i Dy fy Mam, | 
Dai f* Arglwydd oyd 3 Fl mi bob Cam; 
I'Stefyl Seion, ne mae'r Saint 
Yn cael eu geni i'r nefol Fraint. 


5 Rhoes yno im' ei Galon fwyn, 
Yr hon a wanwyd er fy mwyn; 
Rho'is innau f' Enaid iddo 'fe, 
Rhwng un a'r Hall ca'; Cariad le. 

6 Tynghedaf holl Deganau'r Byd 
Na ddont i ddwyn fy Heddwch drud ; 
Na Phechod ynof i'w gyffroi, 
A pheri'm Ceidwad fyddlon ffoi. 


LV. Coroniad Criſt a Dyweddiad yr Egkuys he 
ef, Can. iii. 4, 11. 


EWCH Ferched Seion, gwelwch chwi 
Y Goron Aur o Barch a Bri, 
Mae'r Eglwys mewn Llawenydd lloa 
Yn oſod ar Ben Salomon, 


2 leſu ein Brenin graſol mwynz 
Derbyn y Deyrnged y'm yn ddwyn ; 
Derbyn dy Glod haeddiannol Haw], 
Ac fei dy Goron gwiſg ein Mawl. 


1 Bid ein Haddoliad oll tr'om byw 
Fel ein Dy weddi gynt à'n Duw; 


Fel yr Awr fwyn pan gawſom nĩ 
Odd uchod Wyſtl o'th Gariad di. 


4 Llawenydd y Dydd hwnnw'n wir 
Dy munem iddo bara'n hir; 
Na boed i'n Ffydd ni mwy wanhau, 
Na'n Cyſur *chwaith na'n Serch leihan. 


3898 n Cuſur ni a'n Gras, 

Pth foli'n fwy o hyn i ma's; 

Ne's ein dyrchater mewn gwell hoen- 
Pth foli'n Saw pper fawr'yr Oen. | 


6 Ac O na phaſſei'r Mifoedd trift 
A kh tod ds Coroniad Crif K 
Cyflawni'r 


Ll. IJ. ChAN-²ADAU VSrN Vor. 47 
Cy flawni'r Fainge caiff Brenin rhad, l 
Yn holl Ogoniant mawr ei Dad. | F 


LVI. Prydferthwch yr Eglwys yng Ngolwg Crift, 
an, IV. ly 10, 11, 7» 95 8. 


1 Madrodd Criſt mor fwyn y cair, 

Mae Swn cariadus ym mhob Gair; 
Medd ef, F' Anwylyd, teg yw'th Wedd, 
« Nid C'lommen mwynach Llygaid fedd. 


© Melus yw'th Lais a'th Enau mwyn, 

« Fy Ngbluſt a'm Calon maent yn ddwyn; 
„ Nid Speis mor hoff arogla i ma's, 

% Nid Llaeth a Mel ſy gyſtal Blas. 


© Teg wyt fy Mhriod Ferch i gyd, 

„ Pwy'in gwel'd dim Brychau yn dy Bryd ;” 
Pa ryfedd Waith wna Cariad hael, 

Dyd Degwch Gwedd ar Bryted gwael! 


4 Brwnt y'ara fhaidd, fawr a man,; 
Ein golchi mae, a'n galw'n lin; 
O'n cylch ei-neto] Drwſiad dyd, 
Ei Raſau a'i Gyhawnder drud. 


5 Fy Chwaer, medd, a'm Dyweddi fwyn 
« Trwy lawer C'lwm ſy wrthwy'n rhwym ; 
« Cadwynau hoff dy Gariad di 

„ Sy'n dal yn gaeth fy Nghalon i.“ 

6 Fe'm geilw o ffau'r Llewpart ca's 

O blith y Dynion drwg di-ras, 

I Seion, lle i Ogoniant lon; 

Nid Liban ſy mor hardd a hon, 

2 Nid Maeſydd llawn, na Llyſoedd llon, 
Nid holl Deganau'r Byd o'u bron, | 
A ddeil fy Nhraed pan alwo 'm Ffrynd 
Fy Enaid ar ei ol i fyn'd. 


LVIL u Zelwys Gardd cin Can. iv la, 
14 15. A V. 1. | 


1 FOAvedig Ardd yw'r Saint vn wit, p 
A Wescthpwyd yn nelliduvi, Vir, 
D 3 Darn 


42 Hymnavu a LI. I. 


Darn fechan wedi thynnu ma's 
O'r anial Fyd trwy netol Ras, 


2 Fel Prennau o Fyrr, neu Lyſiau per, 
Eu plannu wnaed gan Law Daw Ner; 
Eu holl Ffynhongau yo Seion ſydd, 

I beri i'nt dyſu Nos a Dydd, 


3 Tyr'd y Dehev-wynt nefol mwyn, 
Chwyth ar ein Gardd ig awel dwym; 
Anadla'n raſol Yſpryd Glan 
Ar dy Blanhigiou ifange man. 


4 Gwaſgara'n per Aroglau ar led, 
I reflo ein Prynwr Brenin Cred ; 
F dd, Cariad, a Llawenydd gwiw, 
A phob Gras yma fytho 'n fy . 


5 A deued ein Hanwylyd ni 
Bw: traced oi Ffrwythau 'i hun yn fri, 
« Mi ddo'm Dyweddi, meddei ef, 
« A Golwg ferchog fry o'r Nef.“ 

6 I'w Ardd mae'n dyfod anwyl Ner, 
H-f gantho'n rlawd Aroglau per; 
A'n gwawdd y mae i'w Whledd ei hun, 
Meluſach yu na Llaeth a Gwin. 


- Bwvttewch o'r bywiol Bren yn rhad, 
Medd et, © mae Greſſo i Blant fy Nhad, 
% Dewch, f* anwyl rat, ac yfwch chwi 
« Helaethrwy dd lawn o'm Cariad i.“ 

8 I'th Fwrdd o Ieſu'n fynych dewn, 
A chanmol dv Haclioni wnawn ; 
Ond y mac“ Bwyd 'ry'm arno'n byw 
Yn gotyn amgen Mawl i Dduw. 


LVIII. Diſzrifial e Griſt yr Anwyhd, Can, 
v. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 


» AE Plant y Byd yn holi'n hy, 


Pa ham *rwy'n caru Criſt mer gu? 

is pa Degwch, meddant, ſv'n ei Brvd 
« Uwch 1egwch holl Gariadau'r Byd ?“ 

4 F Aged ſydd i'm Golwg ſvn 
© gy mmylg guy ch o Goch a Gwya ; 


LI. 1 CHANIADAU Ysrtvypor, 43 
Holl Degoch Duw, a Thegwch Dyn, 
Sy'n diſglair yn ei Liw a' Lun. 
J Gwyn yw ei Enaid dinam pur, 
Coch yw ar gyfri' Waed ai Gur, 
Y tecca' o Ddengmil yw fy Ner, 
A Haul ymbhlith deng Mil e Ser. 


4 Mac'i Ben e'n deccach na'r Aur coeth, 
A'i *Madrodd ſydd yn berffaith ddueth ; 
A Choron bardd o Ogoniant gwych 
Sy lle bu'r Drain yn arw'a Drych. 

5 Toſturi ſy'n ei Galon wiw, 

Gerllaw i'r Fan y ca'dd e'r Briw ; 
Ei Vſtlys lan ni oddef hon 
*Mo'r Fflangell mwy na'r Waywffon. 

6 Mae'i Ddwylo'n deccach, medd ei Ait, 
Na Pherlau mewn Modrwyau Aur; 

Y Dwylo glan fu'n diodde Gloes 
Pan hoelwyd droſof ar y Groes, 

7 Ei Liaiau lleſg fu'n plygu lawr 
Unwaith dan bwys fy Mhechod mawr, 
A ſafant ar yr Orſedd fry 
N awr fel Colofnau Marmor ery”, 


8 Ei Lygaid colommenaidd clir, 
Llawn Mawredd y'nt a Chariad pur; 
Ni red dim Dagrau Triftwch trwy 
Olygon mwyn ty Arglwydd mwy. 

9 Ei Enau mwyn fu'n cwyno'n fawr, 
Sy'n gwenu a llonni ei Saint yn awr; 
A harddach yw ei Wynebpryd 
Na Liban a'i hol} Goed i gyd. 

10 Hardd yw fy Arglwydd oll yn wir, 

Ei garu rhaid a'i berchi'n bur; 

Pe gwyppei'r Byd mor werthfawr yw, 

Ei garu wnei holl Ddynol-ryw. 


LIX. Criſt yn preſuylis yn Y Ny, ond yn 
ymweled ar y Ddaear, Can. vi. 1, 2, 3, 12. 


I AN glyw» Pechaduriaid triſt . 
Fin dweud mor deg yw Mhrynwr Criſt: 
8 8 * Ble'r 


- 


* * 
d 4 


— — ũſ — — 
ä —— eeero_es 


44 Hymnav a LI. I. 


« B'ſe'r geth d' Anwylyd, + eu Llef, 
« Fel ceiſiom ac y carom ef!“ 


2 Teyrnaſu mae f' Arwylyd cn 
Ar Fryniau Gwlad Goleuni fry; 
Ond fe ddaw lawr i'r Ddaear las 
I "'mwePd a Gerddi ifange Gras. 


3 Mew per Winllannoedd blannodd &, 
A'i Law ei hun mewn anial Le; 
Ymborthi mae ar Ffrwythau 'i Ardd, 
Ymhlith y Speis a'r Lili hardd. 


4 Fe aeth I'm Cariad fwya' igyd 
Mae f* Enaid wrtho'n glynu o hyd : 
Mae genn'i Le'n ei Galon lan, 
Nid Ing nac Angau a'n gwahan. 


5 Fe ddwg heb wybod f* Enaid cu, 
A ddengys ei Ogoniant fry, 


Mewn Llewyg per yn llawer cynt 
Na Cherbyd Ammi nadib gynt, 

6 O boed i'm Henaid i bob Dydd 
Ehedeg fynu ar Aden Ffydd, 
Ne's dygo Angau, Cennad Duw, 
Fi at fy Nghariad byth i fyw. 


LX. Cariad Criſt iu Beko: yn ei Ymadrodd 
wrthi ai Arlwyadau iddi, Can. vii. 5, 6, 9, 
12, 13. 


Mddangos yn Rhodfeydd ei Ras, 
Mae'r B. 'enin mawr gan ddweud + ma's, 
% Mor deg yw'm Saint i'm Golwg i 
% Fy Nghariad hawddgar oll yu hi.” 


2 Mwyn yw dy Ymadrodd, Arglwydd mad, 
Mae ym mhob Gair it' ve fol Rad, 
Daw bywiol F frwd o'th fwvnaidd Fin, 
Meluſach yw na'r goreu o Win, 


3 Cariad mor fawr a ddeffry'n lon 
We ſuſau'r Saint fu'n evſgu *mron, 
1 ddatęan Clod Pth Enw <0xdy 
A dodi ei Serchiadau ar dan. 


4 Dyms'r 


LI. I. CHANIADAU YsPRYDOL: 


4 Dyma'r Cyſuron a-rydd ef 

I ni tr'om yma dan y Nef; 
 Rhvdd i ni Brawf o'u Gariad cu, 
Ond cadw mae'r Wledd oreu fry. . 


5 O fewn i Byrth Paradwys f 

Gwell Gwleddoedd i'n Jo ly 
Ffrwyth hen a newydd Dryſor llawn - 
Heb ſyched byth ymborthi cawn. 


LXI. Nerth Cariad Criſt, ac Eiddigedd yr 
Enaid oi Chariad ei hun, Can. viii. 5, 6, 7, 
I 3, 14. | 


np P WY ydyw hon ſy'n deg ei Phryd 
Yn teithio fynu o'r anial Fyd ? 

Gan faint y Blinder mae'n ei ddwyn 

Ei phwys ſydd ar ei Harglwydd mwyn. 

2 Hon yw Dyweddi Criſt ein Duw, 

A Phwrcas ei Waed gwerthfawr yw : 

Ei Chwyn a'u.Dymuniadau maent 

*R un a Lleferydd pawb o'r Saint, . 


« O gad mewn Argraph f' Enw gwael 
66 Fod ar dy Law a'th Galon hael; 

« Selia fi ar dy Fraich fel Nod, 

& Mae eiddo fyth i ti caf fod. 

« Cryfach nag Angau yw'th Gariad gwn, 
„ Llifogydd Llid ni's boddent hwn ; 

« Ir Byd ac Uffern ofer yw | 

% Byth geiſio diffodd Cariad Duw, . 
.* Ond ofni Nghalon ddrwg yr wy'i, 

„% Rhag iddi *mado oddi wrthyt mwy3 - 
« Am hynny dod dy Enw'n llon 

% Fel diſglair Sel ar fy nwy Fron. 
6 « Ne's dygech i'r Lle, ni ddaw 
© Amheuon byth nac Otn na Braw; 
«© Rho'n fynych wePd dy Wyneb di 
« A mynych glywi *ddi wrthvf fi. 
7 Tyred ff Anwylyd, bryſia o hyd, 

« Cwttoga'r Oriau heb aros cyd: | 


. RT ———ů— = — | 


10 
ö 


* 3 ——— 


5 
Ji 
4 


- — x 
= OSS — 
— 


46 HyYMNAU @ 


« Fel Iwrch neu Hydd ehed fy Ner 
Pros ben Mynyddau'r Llyſiau per.“ 


LI. I. 


EXII. Hymn y Boreu, Salm xix. 5, 9. alxxiii: 


24, 25. 


I UW ir Borev, wrth dy Lais a'th Wys, 


V firiot Haul a gwyd ar frys; 
A llawenhau fel Cawr mae ef, 
I redeg ar ei Daith trwy'r Nef. 


2 O 'Stefyll teg y Dwyrain draw, 
Gan ddechreu Cylch ei Yrfa daw, 
Heb Flinder na Gorphwvſdra chwaith 
Llewyrcha o gylch y Ddaear faith, 


3 O fel yr Hzul boed im' gwpplau 
Holl Ddyledſwyddau'r Dydo yn glan g 
A bywiog fyn'd trwy'th Gymmerth gref 
Ymlaen, a chadw'r Ffordd i'r Nef. 

4 Ond crwydro wnaf o'r Ffordd bob Dydd, 
O's Duw fv niſglair Haul ymgudd, 
A'm gadael mewn Byd tywyil du 
I ddilyn pob Ser gwibiog ty”. 

5 D' Orch'mynion, lon. ſy bur bob Rhan, 
Joleuo'n Golwg dywyll wan; 
Uniawn yw'th Ftyrdd, a'th Air ni phall, 
Dy *Fengyl goeth wna'r Fol yn gall. 

. 6 I'm tywys, lor, rho'th Gyngor cu, 

A derbyn ſt th Ddedwvddwch try; 

Fy Ngobaith a'm Dvmuniad yw 

Ya fwy na dim fod gyd I'm Duw. 


LXIII. Hymn y Prydnhawn, Sal n iv. 8. a lii. 


5, 6. a cxliii. 8. 


1 Y D yma 'mlaed i'm dygodd Du, 
Hyd yma rhoes m' des 1 fyw; 
A phob Prvdnawn o hd *rwy'n cael 
Brawf newydd ei Drugaredd hael. 


2 Gu altrattais f* Amſer lawer Rhan, 
A mi ar tyn'd im bythol Fan; 


Ll. I. CHAnraDar YsrryDOL. 47 


Ond maddeu Meiau aeth heibio mae, 
A rhoi rhag Haw Nerth i barhau. 


4 Rhoi Nghorph i gyigu lawr dan Len, 
Heddwch yw'r Glyſtog tydd i'm Pea: 
Tra b'o Angylion Duw o hyd 
Yn gwilio cylch ty Ngwely clyd. 

4 Ni wiw i'r Bed nat Ddraig a'i Hil 
F mygwth mwy à Drygau Fü; 

Mi gaf yn ddigon diogel fyw 
Dan Nawdd Adenydd f anwy] Dduw, 

6 Trwy Ffydd *rwy'n gryf yn d' Enw, Dad, 
A'th Breſennoldeb byth na mad; 

Ac yn y Boreu gad im' gael 
Glywed dy Garedigrwydd hael. 

6 Fell, pan ddel Nos Angau hir, 

Fy Nghuawd a orphwys dan v Tir; 
Ne's del dy Lais im codi o'r Bedd, 
Ac yn ei Swn im' telus Hedd, 


LXIV. Hymn y Boreu neu'r Prydnhawn, Galar. 
lit. 23. Elay xlv. 7. 


I Y Naw, di-ball yw'th Gariad lawn ; 
Newydd vw h Roddion bob Prydnawn, 
A'th Drugareddau'r Boreu in plith 
Diferant tel tymhoraidd With. 
2 Caftellu'r Nos o'n hamgylch ni 
A gwilio'n Horiau Cwig 'r wyt ti; 
Dy Air adferu'r Dydd y mae; 
A'n Cyrph trwmluwg mae'n fywhau. 
3 Pth *'Wyllys rhown ein hollol Rym, 
I ti eyſſegru'n Dyddiau 'r y'm; 
Bendithion ddel o'th Law bob Pryd 
A eilw am ein Mawl o hyd. 


LXV. Duw ymbell uchlaw Creaduriaid, Job 
Iv. 19-21. / 


I Gaiff Plant Dynion, drwg eu Rhyw, 
X Yaryſon à'u Creawdwr Duw ; 


Neu 


N 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- 48 HYMNYAU u LI. I. 


Neu anturia Pryfed gwael is Nef 
Fod yn twy ſanctaidd, doeth nag ef? 


2 Mewn neb ynddiried ni roes ef, 


A'r holl Yiprydion cvich y Net; 
Eu Nattur o'u cymharu à Duw, 
Doeth, pur, na chyfiawn chwaith nid yw. 


3 Ond pa faint gwaelach Moddion yw 
Rhai dardd o'r Liwch mewn Clai ſy'n byw ? 
Ond cwrdd a hwy à Bys dy Lid 

Fel Gwyfyn trengu wnant i gyd. 

4 O Nos i Ddydd, o Ddydd i Nos, 

R y'm Filoedd yn terfynu'n Hos; Za 

Cenhedloedd cyftain ant i'r Llwch, 
Fel Gwegi anghofir hwynt o'r 'Trweh. 
Duw mawr, ymoſiwng'ry'm i ti, 
Anfeidrol wyt, ond brau y*m-ni ! 


Plant Daear na ryfygant hwy 
A'n bythol Dduw gyſtadlu mwy. 


LXVI. Cyſtuddiau a Marwolaeth tan Raglun- 
iaetb Duw, Job v. 6, 7, 8. 


I I ddaw o'r Llwch Gyſtuddiau maith, 
Na Thrallod *chwaith wrth Ddamwe'n ; 
I Ofid, etto genir Dyg, 
»Tifeddiaeth flin aflawen. 


2 Fel Gwrychion dyrr i maes o'r Tan, 


O hyd, a hedan' fynu ; 
Gwraidd Blinder yn ein Henaid ſydd, 
A'n dyd ni brudd alaru. 


3 Etto fy Achos rhof ar Dduw, 


Ei Ris ef yw fy Hyder; 
Fy liywio mae Ii Ddeddfau da 
O Gariad a Chyfiawnder, 


4 Yr holl Flinderau ddarfu im' ddwyn 


'Fy Heddwch mwy ni lygrant; 
Can's Angau ac Uffern dim ſarha@ 
Ond fynno Nhad ni's gallant, 


LI. I. CANADA VerRV Dor. 49 


LXVII. Jechydwriaeth, Cyfiawnder, a Nerth 
yng Nghrift, Eſay xlv. 1— 25. 


I LYW Iſrael Lais Jehofa a'i Lef, 
Bydd lawen yntho, ac ofna ef, 
Tra f'o Mab Duw'n cyhoeddi ma's 
Ei anrhydeddus Enwaa a'i Ras. 


2 * Mir Cyntaf a'r Diweddaf yw, 
« Achubydd wyf a'r cyhawn Dduw; 
« *Does ond myf all roi'r fath Ddawn, 
% Cyhawnder ac Achubiaeth llawn. 


g * Chwi mewn Tywyllwch Enaid ſy 
« Ar ymmyl Angau ac Uffern ddu : 
% Edrychwch arnaf oddi draw, 
« Goleuni a Bywyd {'n fy Llaw. 


4 © Tyngais trwy'm ſanctaidd Enw mar, 
Am Gair yn wag ni ddychwel *nawr ; 
« I mi caiff pob Peth blygu'r Lin, 
« A thwng pob Tafod mwyn a Min, 


5 * Ynnof cydnebydd Dynion mwy 
« Mae' Nerth a'u holl Gyfiawader hwy; 
« Ond ſawl ddi'ſtyrio f Enw a'm Gair, 
« A Ch'wilydd byth eu gwiſgo wnair. 

6 * Ynnof y caiff holl Iſrael Had, 
« Oddi wrth eu Beiau lawn Ryddhad ; 
&« A thrwy'r Graſuſau diſglair gwiw 
% Profant ea Hawl yng Nghariad Duw.“ 


LXVIII. Duw yn San#aidd, Cyfiawn, ac yn - 


Benllywydd, Job ix. 2—10. 


I A fodd y bydd Plant Adda a'i Ryw 
P Ger bron eu Duw yn bur-lan ? 
Pe mryſon mewn Cyfiawnder wnai, 

Yn feius c'ai hwy'n fuan, 
2 Fy Ngeiriau a'm Meddyliau mwy 
Eu h'mddiffyn hwy ni feiddiaf ; 
O'm Beiau Fil deheuro'm hun 
Oddi wrth yr un * gallaf, 


3 Mae'n 


— 
£7 
7 


- ne 9 —— — 


PR 


ua. adit 


50 HxruMNAU a LI. I. 


3 Mae'n ddoeth o Galon, cryf o Nerth, 
Pa ynfyd Serth anturia 
Gyfodi 'i Law yn erbyn Duw ; 
Ag ef nid gwiw Rhyfela ? 


4 Mynyddoedd, dryllir hwy yn ſwrth, 
O'u Lleoedd wrth ei Sorriant ; 
Y Diae'r, fe yſgwyd hon 0'i Lle, 
A'i holl Golofnau, crynant. 
s Gorchymmyn ef i'r Haul (o's rhaid) 
A'r Haul a baid a chodi ; 
A Llen gorchuddio'r Nef a wna, 
A'r Ser fe'u ſelia i fynu. 


6 Mae'n rhodio'r Mor tymheſtlog hynt, 
Ac ar y Gwynt mae'n hedfan ; 
»Does neb all chwilio'i Ffyrdd a'i Ddull, 
Na'i Gamrau tywyll-allan, | 


LXIX, Duw yn preſwylio gyd d'r Goſtyngedig ar 
Edifeirial, Eſay lvii. 15, 16. 


1 EL hyn, medd y goruchel Un, 
'Rwy'n llanw Ngorſeddfainge fy hun: 
Fy Enw yw Duw, *"rwy'n trigo fry, 
Fy Nhrag*'wyddoldeb yw fy Nhy. 


2 Ond diſgyn *rwyf i Fydoedd. is, 
Mae gennyf ar y Ddacar Lys; 
Yr VIpryd goltyngedig briw 
Yw'r Drigfan bur wy'n hoffi byw, 


3 Yr Enaid iſel wrth fy Ngair, 
A'r Cyſtuddiedig a fywhair; 
Calonnau drylliog oll iachaf, 
A Blinder Meddwl eſmwythaf. 


4 Am Bechod pan ymdrechw'i a Dyn, 
Gwnaf iddo wel'd ei ffiaidd Lun; 
Ond pe bai'm Llid yn mygu byth, 

Fe ſoddei dan fy Nyrnod ſyth. 
5 Dy nawddol Ras a f'o gerllaw, 


Rhag in' lewygu dan dy Law ; 
Fol 


LI. I. CHANIADAU YSPRYDOL, Th 


Fel hyn bydd hyfryd gennym ni 
Am Ffordd dy dadol Gerydd di. 


LXX, Dydd Gras a Gobaith, Preg. ix. 4, 5, 
6—10. 


1 E WN Bywyd mae gwas'naethu Duw, 
M Dydd Gras ac Techydwriaeth ywW; 
Tra dalo'r Lamp i loſgi ma's, 

Vr Adyn gwaethaf all gael Gras. 

2 Bywyd yw'r Awr a roddes ef 

_ T ochel Uffern, foi i'r Nef; 

Dydd yw gall Pechaduriaid gwael 
Fendithion i'w Heneidiau gael. 


3 Y Byw fydd marw, hyn a wyr, 

Y Meirw acth i Angot llwyr; 

Fe ddarfu eu Cof a'u Synwyr hwy, 
Ni adwaenant ac ni *dwaenir mwy. 


4 Eu Cas 'i Cariad ddarfu *nawr, . 
A*u Malais gladdwyd yn y Llawr; 
Ni feddant Ran o'r Gwaith na'r Draul, 
Nac o'r Trafferthon ſy dan Haul. 
5 Am hynny'r hyn ſydd yn fy Mryd, 
Bid i mi wneud 7m Hegni gyd ; 
Gan nad oes Dyfais, Gwaith na'i Wedd, 
Na Ffydd na Gobaith yn y Bedd. 


6 Nid oes Pardynau i ryddhau 
Mew Bedd, lle'r ydym ni'n neſau; 
Ond Angau a Thywyllwch du 
Bych yno yn teyrnaſu ſy. 


LXXI. Jeungyd a Barn, Preg. xi. . 


1 Adeweh, Blant Adda'n ifange ſydd, 
Eich Llygaid ach Tafodau'n rhydd; 
Profwch beth bynnag, yw eich Blys, 
Rhowch Ryddid ich holl Dan ar frys. 


2. Ar ol eich gwael Bleſerau ewch, 
Mewn Cerddi a * ymlawenhewch ; 
| 4. 


Mwyn- 


$2  Hymwav A LI. I. 


Mwynhewch Ddigrifwch *nawr heb fraw, 
Ond Barn gwybyddwch etto ddaw. 


3 Duw wel o'r Nef eich ofer Fryd, 
Eich ddirgel Feiau i'w Lyfr dyd ; 
Rhaid i'ch Gwaith tywyll yn ddi-goll, 
O flaen yr Haul ymddangos oll. 


4 Y Goſp ſy gyfiawn am eich Bai 
A ddylei eich dychrynu'n glau ; 
Podd ſefwch ger ei fron mor gas, 
Neu atteb am ammherchi ei Ras? 


5 Duw mawr, tro heibio'u Llygaid hwy 
Oddi wrth bob Gwagedd hudol mwy, 
A dod Daranav'th Air yn fyw 
P'w deffro hwynt i ofni Duw. 


/ 


LXXII. Cyngor i Ieungfyd; neu, Henaint ac 
Angau mewn Cyflwr anychweledig, Preg. xii. 


1, 7. Efay lxv. 20. 


I NG Ngwres dy Waed, Ddyn ifange byw 
Y "Nawr cofia dy Greawdwr, Duw; 
Neſau mae'r Miſoedd y cei di 
Ddweud, © Darfu fy Niddanwch i.” 


2 Yr hen Bechadur myn'd y mae, 
Yn llawn Evogrwydd trwm a Gwae, 
I lawr i'r Bedd (Gorweddle cul) 
Ac ar ei Ben Felldithion Fil. 


3 Y Liwch ir Llwch dychwelyd wna, 
A'r Enaid mewn Cyfyngder 3 
At Dduw i gael ci farnu try, 
Oddi yno ſyrth i Uffern ddu. 


4 Trag wyddol Frenin, d' ofni rwy', 
Dyſg im' ian dreulio Mywyd mwy; 
A phan ſummuder f Enaid cu, 

Rho Drigfan yn dy Gariad fry. 


LXXIII. 


Ll. IJ. CHANTADAUV YsSPRYDOL, 53 


LXXIII. Crift Doethineb Duw, Diar. viii. 1, 
22— 32. 


x Gaiff Doethineb weiddi ma's 

| Heb neb yn gwrando laith ei Gras? 
Lleferydd Gair trag'wyddol Duw 

Fe haeddai Barch gan bob Dyn byw. 


2 „ Mi oedd ei brif Hyfrydwch ef, 
« Ei Fab trag*wyddol cyn bod Nef; 
« Cyn bod y cyntaf o'i holl Waith, 
« Cyn dechreu'r Greadigaeth faith, 


3 © Cyn hedeg o'r Cymhylau fry, 
« Cyn bod y Sychdir oll y ſy; | 
« Cyn bod y Meuſydd, cyn bod Lli, 
1% Ar ei Ddeheulaw'r oeddwn i. 


4 © Pan drwſiodd e'r Wybrennau'n iawn 
« A%u hadeiliadu yno*ro'wn; 
« ] drefnu'r Fan y codei'r Haul, 
« Ac i ſefydlu'r Ser yn ail. 


5 * Pan fwriodd ef y Mor i ma's, 
% A rhol ar lled y Ce'nfor glas, 
« Ir Dyfroedd rhoes Orchymmyn ſyth, 
« Am gadw o fewn eu Terfyn byth. 


6 „ Ar Awyr wag y Ddacar ddwys 
© A ga'dd ei goſod yn gyd bwys; 
« Allawenhais (er gwaeled yw) 
« Weld lle preſwyliai Dynol-ryw. 


7 * Fy Meddwl ar y cyntaf ai 
« Ar Techydwriacth y fath rat, 
« Cyn ymddwyn Pechod na bod Dyn, 
« Llwch Adda ar y cyfryw Lun, 


8 „ Am hyn derbyniwch Blant fy Ngras, 
« A byddwch ddoeth o hyn ĩ ma's; 
« A gadwo'm Ffyrdd i dedwydd zw. 
« A'r Dyn ai gedy ni fydd byw. 


E 3 ILV. 


— 


54 | HyMNAU &@ LI. I. 


LXXIV. Crift, neu Ddoethineb yn cael Ufudd- 
dod neu i gwrthſefyll, Diar. viii. 3 30. 


I FEE hyn y d'wed Doethineb Duw, 
« A wrendy Ngair i dedwydd yw;. 

« Gan wilio wrth fy Mhyrth bob Dydd, 
« A diſgwyl am ty Ngras i bydd. 

2 © Y ſawl a'm cais, bydd iddo gael 
« Anfarwol Olud nefol Fael ; 
« Antarwol Oes ei Wobr yw, 
% Bywyd ac Wyllys da gan Dduw. 


3 * Ond y Dyn gwael oddi wrthyf fy, 


« Sy'n gwneuthur Cam à'i Enaid cu; 
« Ffyliaid i'm Gras nid ufuddhant, 
« Ond cary'r Ffordd i Angau wnant.“ 


LXXV. Cyfiawnhad irwy Ffydd, nid truy 
MWeithredocdd; neu 'r Gyfraith yn condemnio, 
Gras yn cyfiawnhau, Rhuf. iii. 19, 22. 


1 FER yw Gobaith pob rhyw Ddyn, 
Adeiliodd ar ei Waith ei hun; 
Wrth Nattur Calon pawb ſy ddrwg, 
Ffrwyth pur, na Gwreithred dda ni ddwg. 


2 Yr Iuddew a'r Cenhedlig Ddyn 
A orfydd tewi yn gyttun, 
Ac Eppil Adda oll bob Rhyw 
Safant yn euog ger bron Duw. 


3 Yn ofer ymgais Dynol-ryw 
Eu cyfiawnhau gen Gyfraith Duw, 
Arg'oeddi a chondeinrio o byd 
Yw'r hyn ag all y Ddeddf i gyd. 

4 leſu, dy Ras mor werthfawr yw, 
Pan gredom ya dy Enw gwiw; 
Derbyn Cyfiawnder mae cin Flydd 
dy'n cyfiawnhay'r Pechadur prudd. 


LXXVII. 


LI. 1. CANIADAu VS VDO. 55 


LXXVI. Adgenhedliad, Ioan i. 13. a iii. 3, &e. 


I ID Fhurfiau allanol o un Rhyw, 
Na dim Defodau a roes Duw, 
lac Wyllys Dyn na Gwaed, medd ef, 
All godi Enaid fynu i'r Nef. 


2 Ewyllys Duw, nid Dyſg na Thras, 
A'n crea yn Etifeddion Gras; 
Ein geni ar Ddelw Criſt Mab Duw 
Yn Ddynion newydd raſol Ryw. 


3 Yr Yibryd Glan, fel Gwynt o'r Nef, 
Ar Feibion Cnawd anadla ef, 3 
A newid yr holl gnawdol Fryd, 
A'r Dyn mewn Dull o newydd dyd. 
4 Ein Henaid pan fywhair yn wir, 
A gwyd o Gwig Marwolaeth hir; 
Ac edrych wonawn ar Bethau'r Nef, 
A moli Duw yn llon ein Llef. 


LXXVII. Etheledigaeth yn cau allan Ymfroft, 
I Cor. bs 26—31. 


I Chydig o'r thai cnawdol ddoeth, 
Ychydig o'r Boneddigion coeth, 
Sy'n cael, er cuwch eu Dyſg a'u Tras, 
Dy Ffaiar di, O Frenin Gras. 


2 Y Dynion gwaela' gymmer ef 
Pw gwneud yn Etifeddion Nef; 

| Y doeth #&r gwych yn ol fe'u gad, 
Ac a w'radwydda uchel Wa'd. 


3 Fe eilw'r Ffol o'a myſg i ma's, | R 
Dyſg hwa yn nirgel Bethau i Ras, 
I ddwyn Doethineb Byd i lawr, 
A goſtwng ei holl Falchder mawr, 


4 Gorfoledd Nattur ofer yw, 
Pan ddyger ger bron Gorſedd Duw ; 
Ymffroftio oi flaen ni faidd un Dyn, 


Ond ya yr Arglwydd mawr ct hun, 


ans * 


' 
4 
10 
| 
J 
"1 
m 
144 
. 
, 
4 
2 
if 
4 
7 * 
j 
! 


in | 


> — 


_—_ I 


56 HYINMNAU 4 LI. I. 


LXXVIII. Crit ein Doethineb, Cyfiawnder, 
&c, 1 Cor, i. 30. 


1  /FJEWN T'w'llwch 'ry'm, a Chyflwr triſt, 
Hyd oni oleuer ni gan Griſt; 
Doethineb ddaw i wella'r Dall, 

A'r T'w'llwch ymlid fwrdd heb Ball. 


2 Ein Henaid euog wylo mae, 

Ne's gwel'd y Gwaed ſy'n cyfiawnhau ; 

Yna fe ddeffry ac a gan, 

* Yr Arglwydd fy Nghyfiawader glan.” 
3 Ein Nattur wedi ei llygru mae, 

Ei Yſpryd ef ſy'n ei glanhau; 

Mae yn ei Waed fath Rinwedd faith 

I olchi a maddeu ar un Waith, 


4 Mae Ieſu'n gwel'd y Caethion prudd 
Gan Satan mewn Cadwynau ſydd; 

Y Carcharorion mae'n ryddhau, 

A dryllio eu haiarnaidd lau. 

5 Ni, Bryfed diborth, ynnot cawn 
Gyfiawnder, Nerth a Doethder Dawn; 
Ti, Ieſu, yw'n holl Gadernid ni, 
Rho'wn ninnau'n hunain oll i ti. 


LXXIX, Yr un. 


120 Pa mor drymmed ydyw'r Nos 
Sy*n crogi dros ein Llygaid, 
Ne's delo Criſt a'i Lewyrch lon 
I wir oleuo'n Henaid. 


2 Ein Henaid euog ofnus yw 
O Ddial Duw'n cyfarfod, 
Ond yn ei Wiſg Gyfiawnder e 
Y gwelwn fadde'n Pechod. 


3 Ein Ffyrdd, a'n holl Feddyliau gwag; 
Syn aflan ac yn ammhur ; 
Rhoi ei ſancteiddiol Ras y mae, 
I Iwyr iachau ein Nattur, | 
4 Ofer 


LI. I. CHANIA DAU YsPRYBOL, 57 


4 Ofer i'r Diafol geifio mwy Y 

Gaethiwo'n hwy'n Heneidiau; 

Y Carcharorion fe'u rhyddha, 
A dryllia'u holl Gadwynau. 

5 Dy Ffyrdd a barchwn, Arglwydd gwiw, 

Trwy'r rhai at Dduw in dyger, 

Dy Nerth, dy Ras, a'th werthfawr Wa'd 
A'r hwn y Tad heddychir. 


LXXX. Y Mini yn cael eu gwneud yn Blant i 
Abraham; neu, Ras heb gael ei droſgluyddo 
irwy Rieni duwiel, Mat. iii. g. 


t FER yw Gobaith rhai di-ras, 14 
A' u Boſt ou Tras u Hachau, 1 

Am iddynt dd'od o dduwiol Rywi. f 
('Nawr gyd à Duw mac'u Tadau.) 


2 Duw ddichon o Ogfeydd y Byd 
Gymmeryd celyd Feini, 
A chreu o newydd dduwiol Had, 
I Abra'm Dad, o'r rhei'ny. 
3 Fath Allu rhyfedd gantho ſydd, 
'R hwn wnaeth ein Defnydd gynta'; 
* Byd o ddim ei alu wnaeth, 
A'r Byd a ddaeth fel yma. 


LXXXI. Credwch a byddwch gadwedig, Ioan 
iii. 16, 17, 18. | 


1 ID i gondemnio Dynol-ryw 
N Yr ymddangoſodd Criſt Mab Duw ; 
Un Arf ni welwyd yn ei Law, 
Na thanllyd Gledd i beri Braw, 


2 Ond cymmaint oedd Toſturi Duw, 
A'i Gariad rhad i Ddynol-ryw, 
Anfonai' Fab i ddwyn ein Bai, 

A chadw'n Henaid ni rhag Gwae. 
| 3 Dewch 


58 HYMNAU 2 LI. I. 


3 Dewch Bechaduriaid at Fab Duw, 
A chredwch yntho, a byddwch fyw ; 
Cyſuron fil 0% Enau ddaw, 
Bendithion fyrdd a rydd ei Law. 

4 Ond Cofp-a Damnedigaeth drift 
A fydd i'r hwn ſy'n gwrthod Criſt; 
Y rhai a'i diyſtyrant e', 

Yr Uffern boethaf fydd eu Lle. 


LXXXII. Llawenydd yn y Nef am Bechadur a 
edifarhao, Luc xv. 7, 10. 


» DVY dracths'r fath Lawenydd ſy' 
Trwy'r ho} Gynteddau'r Nefoedd fry, 
Pan ddel Affadlon tu a Thref, I 
Pan aner un Etifedd Nef? 


2 Boddloni'n llawen y mae'r Tad, 
Wel'd Ffrwyth ei fythol Gariad rhad ; 
Y Mab yn lon a edrych' lawr 
Ar Bwreas ei Ddioddefaint mawr. - 

3 A hoffi gwel'd mae Yipryd Duw, 

Yr Enaid marw wnaeth e H fyw; . 
A Seinctiau ac Angylion glan,.. 
Am gynnydd Teyrnas Dduw a gain. 


LXXxXIII. 1 cn, Mat, v. 312: 


1 Gm Eneidiau difalch ſy'n 
| Gweld pa mor wag a thlotted yn', 


Tryſorau o Ras cant yma'n wir, 


A fry Goronau o Ogoniant pur. 

2 G wynfyd y C'lonnau drylliog ſydd 
Am Bechod yn galaru'n brudd; 
Gwaed Criſt ddylifa droſtynt hwy,, - 
Balm yw 1acha y dyfna'i Glwy', 

3 Gwynfyd rhai addfwyn ſy'n caſau 
Cynddaredd, Llid ac Ymladdfau;: 


Duwe 


LI. I. CANIA DAU YsPRyDOL. 59 
Duw uu diogela, bydd ou Plaid, 
Vn erbyn Gwyr trahaus wrth Raid. 
4 Gwynfyd y rhai'n ſychedig yw a | 
Am Ras ac am Gyfiawnder Duw ; | 


Cant eu diwallu au porthi'n fiwr, 
A bywiol Fara a bywiol Ddw'r. | 


5 Gwynfyd y Trugarogion mwyn, 


| Sydd yn toſturio a chyd-ddwyn ; | 
Cant hwythau *'mhob Cyfyngder triſt | j 
'R un Cariad gan eu Harglwydd Criſt, f 
6 Gwynfyd y C'lonnau pur trwy Ras, i 


Svdd yn gwrth'nebu Pechod cas; 
Cant weled gyd a Hoffder gwiw, 5 
V pur a'r difrycheulyd Dduw. | 


7 Gwynfyd y Tangnefeddwyr glin 
Syn diffodd Cynnydd Cynnen Dan; 
"Tifeddion gwynfyd gelwir hwy, 

A Phlant i Dduw, yr byn ſy fwy. 


3 Gwynfyd y rhai ſy'n goddef Poen, 
A Gw'radwydd er mwyn Criſt yr Oen; 
Cant orfoleddu'n Nuw trwy Ffydd, 
Gogoniant Net eu Gwobrwy fydd, 


— - 


emen 
— — 
— W — — — - - — 


— 


— 


r 
1 * 


— 


LXXXIV. B. heb | gywilyddio „r Efengyl, 
| 2 Tim. i. 12. 


1 I wridaf arddel f* Arglwydd Nef, 
Na'i Achos ef amddiffyn; 
Gogoniant Gair, a Chroes Mab Duw, 
Ing Ngwyneb pob rhyw Elyn. 


Fn A N x 
> pit on fron emis. . 7 .- - 


2 Mi adwaen Enw'r Teſu'm Duw, 
Ei Enw yw f* Ymddiried ; 
Ni ad i'm Gobaith golli'n wir, 
Ac ni ch'wilyddir f* Ene'd. 
3 Ei*'Ddewid ſaif yn fiwr heb Ball, 
A chadw all e'n ficir 5 
Yr hyn a roes i'w Law trwy Ffydd, 
Ne's del y Dydd i'm bernir. 


4 Yna 


WE 


60  HyMNAU @ | LI. I. 


4 Yna gerbron ei Dad (heb ffael) 
Fy Enw gwael fe'i haedde'; 
Ac yng Nghaerſalem newydd dyd 
I'm Henaid hyfryd Drigle. 


LXXXV. Cyflwr Nattur a Gras, 1 Cor, vi. 
T chaiff yr Anllad, Balch, na'r Dig, 
Na'r Halogedig cyhoedd, 


10, 12. 
| 
N Lladron nac Enllibwyr cas, 


Feddiannu Teyrnas Nefoedd, 


2 Rhyfeddol Ras! y fath o'em ni, 
Yng Nglyn Trueni'n gorwedd, 
Wrth Nattur a thrwy Bechod cas, 
Yn atgas ac yn fhe'dd. 


3 Ond yng Ngwaed Criſt ein golchi wna'd, 
A'n Beiau'n rhad faddeuwyd ; 
A thrwy lan Yſpryd ein Duw ni, 
Ein Nattur hi ſancteiddiwyd. 


4 O am gael Nerth i fyn'd ymla'n, 
A chadw'th lan Orch'mynion; 
By heb halogi'n Dwylo'n hwy, 
Na llygru mwy ein Calon, 


LXXXVI. Y Nef yn anweledig ac yn ſanctaidd, 
1 Cor. ii. 9, 10. Dat. xxi. 27. 


l I welodd Llygad, chlywodd Cluſt, 
Ni phrofodd Cnawd, Gair Duw ſy Dyſt, 
O'r Pethau a bar tows y Tad 
Pr rhai a garant y Mab rhad, 


2 Ond Yipryd graſol Duw er hyn 
Sydd yn datguddio Nefoedd in'; 
Trwy Byſt o Ogoniant yn ei Air 
Ein dwyn a'n denu adre' wnair. 

3 Pur yw Llawenydd Nefoedd fry, 

A Heddwch trwy's holl Deyrnas ſy; _ 
| nllad- - 


LI. IJ. CHANTA DAU YsPRYDOL: 61 


Anlladrwydd na Chynfigen (ur, 
Ni phrofant byth o'u Gwynfyd pur. 


4 Ei ſanctaidd Byrth ſy'n bario ma's 
Halogrwydd, Gwarth a Phechod cas; 
Ni chym'rir yno neb (pe doen”) 
Ond gwir Ddilynwyr Criſt yr Oen. 

5 Yn Llyfr y Bywyd yn ddi-goll 
Y ceidw ef eu Henwau oll; 

Nid gwiw i Ragrithiwr geiſio'n wir 
Fyn'd byth i mewn Yr nefol Dir. 


LXXXVII. Marw i Bechod trwy Groes Cri/l, 


Rhuf. vi. 1, 2, 6. 


I Awn ni*mlaen mewn Pechod cas 
Am fod dy Ras yn maddeu ? 
Neu ail groeſhoelio Criſt ein Ior, 
Ac agor ei holl Glwyfau? 


2 Na atto Duw, tra byddo Chwyth, 
Na chlywer byth i'r rhei'ny, 
Groeſhoeliodd eu Pechodau un waith, 
Fyn'd eilwaith i' cyfodi. 


3 Na fyddwa mwy i'n Chwantau'n gaeth, 
Can's Criſt a'n gwnaeth yn rhyddion; 
A'n Treiſwyr hoeliodd wrth ei Groes, 
A rhyddid raves i'r Caethion. 


LXXXVIII. Cuymp à Chyfediad Dyn ; neu 
Griſt a Satan mewn Gelyniaeth, Gal. iv, 4. 
Col. ii. 15. 


I RWI Faglau cyfrwys Uffern gaeth, 

| Ein hen Dad Adda cwympo wnaeth; 
Daeth Satan yn y Sarph i'r Ardd, 
Rhoes iddo'r Ffrwyth oedd Duw'a wahardd, 


2 Bygythiod Duw mai marw gai, 
Ac Angau a maflodd yntho'n glau; 
Y Clwyt, derbyniodd pawb o't Ryw, 
A'r Tir a d'raw'd a Melldith Dduw. 
| * 3 Ond 


62 HYMNAU 4 LI. I, 


3 Ond Satan fe ga's Barn oedd waeth, 
Fel hyn y d'wedodd Duw yn zacth, 
„ Boed rhyngot ti drag'w yddol Gas, 
*« A Had y Wraig, o hyn i ma's. 


4 © A Had y Wraig fydd Mab i mi, 
« Hwn a ddinyſtria'th holl Waith di; 
% Fe 'ſiga'th Ben, ac ni chaiff ef 
% i Sawdl ond teimlo'th Palais gref.” 


5 A phedair mil o Flwyddau aeth 
O'r diwedd heibio, a Chriſt a ddaeth ; 
Daeth nefol Lu dan ganu i lawr, 
Ddweud geni Ceidwad i ni *nawr. 


6 Trwy Feibion Uffern trengodd ef, 
Ond tra bu *nghrog rhwng Dae'r a Nef, 
Rhoes 'w Tywyſog farwol Glwy', 
A gorfoleddodd arnynt hwy. 


LXXXIX. Criſt yn anweledig, ac yn 5 Pr 
garu, 1 Pedr i. 8. 


NY ar Golygon marwol hyn 
Y carfu' n wePd yr leſu; 


Ond credu i' Air ein Henaid mae, 
A llawenhau a'i garu. 


2 Ni's gwelwn ar y Ddaear hon 
Mo Wyneb llon ein Ceidwad ! 
Etto'n Hyfrydwch ni bob Cam 
Yw meddwl am ei Gariad. 
3 A phan y b'o'm yn profi'n wir 
Ei Gariad pur oddi uchod, 
Ein Henaid ſydd yn llawephav, 
A'r Net ſy'n dechreu iſod. 


XC. Gwerthfawrogi Crift ai G NMaundir, Phil. 
iii. 7, 8, 9. 


1 Yom o'm Dyledſwyddau mwy, 
O Dduw ni * rhy.fyrr y'nt hwy; 


Fy 


Ll. J. CHANTIADAU YsPRYDoOL, 63 


Fy Ngobaith gynt rhof fynu, Dad, 
I bledio Haeddiant dy Fab rhad. 


2 Er Cariad ar ei Enw mawr, 
'Rwy*n cyfri' ff Elw'n Golled *nawr; 
Fy Malchder gynt yn G'wilydd troes, 
A'm Hymffroſt hoeliais wrrh ei Groes. 


3 le, rhaid im' gyfrif yn ddi - driſt 
Bob Peth yn Golled er mwyn Criſt; 
O caffer yntho, —f* Enaid gwan, 

A chatfed o'i Gyhawnder Ran. 


4 y Weithred oreu wnelwy'n wir, 
Ni ſaif o flaen dy Orſedd bur; 
Ond Ffydd- all atteb d' Ofyn hy, 
Trwy bledio'r hyn wnaeth f* Arglwydd cu. 


XCI. - Marwolaeth a Gogoniant digyfriung, 2 
Cor. v. 15 55 8. 


I AE Ty, ni wnaed 4 Dwylaw Dyn, 
Trag*wyddol fry 'n y Nefo'dd; 
Ac yma diſgwyl f* Enaid byw 
Ne's galwo Duw fi droſodd. 
2 Fy Ngharchar pridd ar fyrr (mi wn) 
Dattodir hwn ir Ddaeren ; 
Yna wrth Arch dy nefol Dad, 
O f' Enaid, mad yn llawen. 


3 Efe 'th gymhwyſodd di trwy Ras 
I fyn'd i Deyrnas Nefoedd ; 
Ac megis Ernes it* o'r Lle, 
Ei Vſbryd fe a'i rhoddodd, 


4 *Nawr rhodio yma'r y'm wrth Ffyrdd, 
. O'r gwir Llawenydd nefol 
Ond tra fo'm yn y Corph yn byw, 
*Ry'm oddi wrth Dduw'n abſennol. 
5 Mae'n hyfryd credu Yth Air trwy Ffydd, 
Ond gweled ſydd ddewiſol: 
Dymunem fod o'r Corph yn byw, 
A chyd a Duw'n breſennol. 


F XCII. 


64 HrMNAU a LI. I. 


XCII. Techydwriaeth trwy Ras, Tit. iii. 3, 7. 


. IN Beiau, Arglwydd, lawer y*nt, 
A mawr oedd ein Drygioni gynt ; 
Ynfyd ac ofer fu *n holl Fryd, 
A'n Bywyd, Pechod oedd i gyd. 


2 Ond f* Enaid mola'r Arglwydd byth, 
A char ei Enw tra b'o Chwyth, 
Am droi dy Draed o'r Llwybrau gau, 
Sy'n dwyn i G'wilydd, Poen a Gwae. 
3 Nid trwy Weithredoedd da *mo'r un, 
| A wnacth ein Dwylaw ni ein hun, 
{ Ond trwy Ras Duw'n gwaredu wna'd, 
| Amlhaodd i ni trwy Griſt yn rhad. 


4 Oddi wrth Drugaredd hael ein Duw, 
Dechreuad ein holl Obaith yw ; 
A'n Henaid trwy y Dwfr ar Gwa'd 
Oddi wrth ei Bechod ga's Lanhad. 


5 Trwy Bwrcas Angeu Criſt ein Pen, 
Yr hwn fu'n dioddef ar y Pren, 
I *nadlu daeth dy Yſpryd di 
Ar Eſgyrn ſychion megis ni. 
6 Byw*®ry'm i Dduw pan ein bywhaer; 
A thrwy Ras wedi'n cyhawnhaer, 
Ymddangos mewn Gogoniant cawn, 
A gwel'd y Tad mewn Heddwch llawn. 


XCIII. Y Sarph Bres; neu, edrych ar yr Jeſu, 
3 loan, 14—16. 


I EL hyn gwnaeth Moſes er mawr Lles, 
Cyfododd fynu Sarph o Bres; . 1 

V Clwyfus cafodd ei iachau, | 
A'r Gwerſyll peidio marw a wnai. 


2 Medd Moſes, ©: Pan eich brather, dewch, 
« Edrychwch fynu a byw y wnewch;” _ Le, 


.. CHANIADAU YsSPRYDOL. 6g 


Ond gwell Iachad trwy Grift y fydd, 
Pan goder fynu Olwg Ffydd. 


3 Ar Groes yn uehel hoeliwyd ef, 
Teyrnaſu'n uchel mae'n y Nef, 
Y rhai ga's gan yr hen Sarph Friw, 
Edrychant arno, a chant fyw, 

4 Pan y dyrchafer Criſt trwy Ffydd, 
Y Meirw yn adfywio ſydd; 
Mae'r luddew'n gwePd ei Obaith gwiw, 
A*r Dyn Cenhedlig yate 'n byw. 


XCIV. Bendith Abraham ar y Cenhedloedd, 


Gen. xvii. 7. Rhuf, xv. 8. Marc x. 14. 


Ddewid helacth iw a rhad 
A roed i Abraham a'i Had; 
« I ti a'th Had y byddaf Dduw, 
« Diwalla'ch Rheidiau o bob Rhyw.” 


2 A'i Addewidion mwynion mwy, 
O Oes 1 Oes y parant hwy; 
Criſt, Angel y Cyfammod mae 
Yn ſelio'r Fendith i'w ficrau. 


3 Mae leſu'n cadarnhau'r hen Ffydd 
A roed 'n Tadau yn eu Dydd; 
Plant bach Yw Gol a gymmerth ef, 
Fe'u galwei'n Etifeddion Nef. 

4 Mor ffyddlon ydyw Ffyrdd ein Duw ! 
A'i Gariad 'r un yn para yw; 
Can's o Addewid fawr ei Ras 

Ni thynnodd Enwau'n Plant i ma's. 


x 


XCV, Yr un, Rhuf, xi. 16, 17. 


I R Olewydden wyllt bob un 
Wrth Nattur*ry'm Genhedloedd ; 
Gras Duw a'n cymmerth o'r Pren ſur, 
Ac yn y Pur fe'n impiodd, 
2 Gras ddyry i'r Cenhedlig Ddyn 
A'r Iuddew 'r unrhyw Freintiau; 
F 3 O's 


66 HVMNAU a II. . 


O's ſanAaidd pur yw'r Gwreiddyn gwiw, 
Pur ſanctaidd yw'r Canghennau. 
3 Am hyn cyſſegrer Plant y Saint 
Trwy'r cyfryw Fraint i'r Arglwydd; 
Duw, tywallt arnynt d' Yſpryd rhad, 
A golch à'th Wa'd 'u Halogrwydd. 
4 Felly caiff yr Rhieni a'u Had 
Dy Fendith rad oddi uchod, 
A bydd Teuluozdd lawer Llu 
O'r diwedd fry 'n cyfartod. 


XCVI. Argybeeddiad o Bechod trwy'r Dazdaf, 
Rhuf. vii. 8, 9, 14, 24. 


I UW, pa mor ddifraw fum cyn hyn, 
Heb Ddychryn i'm Cydwy bod; 
Can's heb y Ddeddf yr o'wn Yn fyw, 
A thybiais farw Mhechod. 
2 Cryf oedd fy Ngobaith i a chlir, 
Ne's daeth y pur Orchymmyn, 
Gyd a mwy o Oleuni a Nerth ; 
Gwael o'wn ac anferth wedi'n. 


3 Fy Mhechod, bychan oedd i'm Gwydd, 
Ne's cael Amlygrwydd nefol ; 
Mor berffaith, ſanctaidd, a di-leddf, 
Duw oedd dy Ddeddf drag'wyddol, 
4 Yna fy Maich i a drymh*odd, 
Adfywiodd Pechod eilwaith : 
Digiaſwon Dduw ofnadwy mawr, 
A lladdwyd 'nawr fy Ngobaith, 


Fel Caethwas wedi ngwerthu *rwyf 
Tan Rym a Nwyt fy Mhechod ; 

Er chwennych, methu *rwyf wneud da, 
Na chadw 'n lan Gydwybod, 

6 O Arglwydd, llefain *rwyf bob Tro, 

Am Allu oddi uchod, 

I ddryllio Rhwymau'r Pechod gwael, 
A'r Caeth i gael Gollyngdod, 


XCVII 


' 


II 


„ LI. I: 


CHANTApAU YsPRYDOL. 


* 


XCVII. Cariad i Dduw a'n Cymmydog. 


F EL hyn y d'wed y cynta', 


'R Gorchymmyn mwya' i gyd, 


„% Bydded i'th holl Bwerau 
« Tufewnol yno *nghyd 
« I gara dy Wneuthurwr, 
Dy Dduw @'th Brynwr cu, 
„ Gyd à'r Hyfrydwch eithaf, 
% A'r Gallu ynnot ſy'. 


* Yn nelaf dy Gymmydog, 
* Rhaid iddo yntef gael 
* Rhan yn dy holl Serchiadau 
«© A'th Gyfrif yn ddiffael; 
« A'th Fwynder it' dy hunan 
« Boed hwnnw *'r unig Nod, 
« Pa beth a ddylei'th Gariad 
« Di i'th Gymmydog fod.“ 


Pr Yſtyr yma Moſes 
Llefaru'n hy a wnaeth, 

A hyn a fu Yr Prophwydi 
Bregethu a phrofi'n ffraeth; 

O Ddiffyg hyn y Gyfraith 
Yn Ddarnau dorrir oll, 

A'r Ddeddf i gyd gyflawnir 
Trwy 'i Gariad yn ddi-goll. 


4 Ond, O mor iſel ydyw 


'N Serchiadau yn ddi-gel! 
Ac. O mor oer y Sywaeth 
Yw'n Cariad ni a'n Zel! 
O Arglwydd llanw'n Henaid 
A phur nefolaidd Dan, 
On'te nid byth y gallwn 
Gyflawni'th W'lys glan, 


XCVIII. 


68 HyMNAU a Ll. I. 


XCVIII. Etheledigaeth o Ben-arglwyddiaeth ac 
yn rhydd, Rhuf. ix. 21, 22, 23, 24+ 


I ELE'r Crochenydd, wele'r Clai, 
Guwneund Lleſtri fel y mynno mae; 
Y fath yw Pen-arglwyddiaeth Duw, 
A'i Arfaeth dros holl Ddynol-ryw, 


2 On'd all y Gweithydd Celfydd call, 
Wueud o'r un Telpyn Pridd heb Ball; 


Ei Leſtri fel mae am eu cael, 
Rhai i Ddefnydd gwych, rhai i Ddefnydd gwael x 


3 On'd all ein Harglwydd mawr heb Dra, 
Roi'i Ras lle mynno, a'i*'W'llys da; 
Sef dewis rhai i fyw © blith 
Eraill a fyddo'n marw byth? 


4 Beth o's i ddangos 'i Ofnau mae 
Yn gado'i Amynedd hir barhau, 
I oddef Dynion cyndyn ſyth, 
Trwy bechu, ſelio'u Diſtryw byth r 


5 Beth o's yw'n Meddwl trugarhau, 
O'i Gariad rhad, ac ethol rhai 
O'r un colledig Ddynol-ryw, 

A'u pur addaſu i Deyrnas Dduw ? 


6 A ddadlei Dyn yn erbyn Duw? 
A d'wedyd, mai anghyhawn yw, 
R hw all à'i Air mewn Munud Awr 
Droi'n Llwch gan mil o Fydoedd mawr ? 
7 Ond o's bydd Yr Gwir diſglair hyn, 
O f* Enaid, ddallu'th Olwg ſyn; 
Cais ufuddhau Yw Air trwy Ffydd, 
A diſgwyl hyd y barnol Ddydd. 
8 Vna 'i Gyfiawnder f* eglurha, 
A'r Byd ger bron, y Drwg a'r Da, 
Cant adde'n llon, neu'n brudd eu Llef, 
Ogoniant ei Gyfiawnder ef. 


XCIX, 


Ll. I. CHANIADAU YVSPRVYVDOL. 69 


XCIX. Moſes a Cbriſt ; neu, Bechodau yn erbyn 
y Gyfraith ar Efengyl, loan i. 17. Heb, iii. 
3, 5» 6. a x. 28, 29. | 


I 1 Foſes daeth y Gyfraith bur; 
Ond Heddwch, Gwir a Chariad 
A ddaeth i Bechaduriaid triſt, 
O'r Nef, trwy Griſt ein Ceidwad. 


2 Yn Nhy Dduw gyd 4 Llawnder Llwydd 
Pob un ei Swydd cyflawnodd; _ 
Moſes fu ffyddlon Was ger bron, 
Ond Criſt Mab ffyddlon ydo'dd. 


3 Am hynny rhown Ufudd-dod Ffydd 
Pw Eirchion newydd odiaeth : 
Ar holl Dy 'i Dad y Ieſu ſydd 
Yn Llywydd ac yn Bennaeth. 


4 V Dyn ddirmygei gynt o'i fodd 
Y Gyfraith ddygodd Moſes, 
Yn ddi-drugaredd marw ca! ; 
Sef am ei Fai rhyfygus. 


5 Ond fe ddaw toſtach Coſp na hyn 
Ar Ddynion cyndyn anfad, 
Sydd yn ddibrifio *Fengyl Criſt, 
Heb roddi Cluſt Yw Alwad. 


C. Gwahanol Luyddiant yr Efengyl, 1 Cor. i. 
23, 24. 2 Cor. ii. 16. 1 Cor. iii. 6, 7. 


1 RIS T, ef a'i Groes, yw'n Teſtun hy; 
Llefaru *ry'm Ddirgelion 
Pr Groegiaid ſy'n Ffolineb pur, 
A Thramgwydd i'r Iuddewon. 


2 Ond ſawl oleuwyd oddi fry, 
Sy'n credu'r Gair yn hylwydd ; 
Gwelant Ddoethineb, Cariad, Nerth, 
Yn Angau'u prydferth Arglwydd. 
3 Per arogl glwys ei Enw glan 
A fy wiocca 'n Heneidiau ; 
| LY Ond 


70 HymMNav 4 LI. I. 


Ond Anghrediniaeth dwyn y mae 
Euogrwydd, Gwae ac Angau, 


4 Ne's gwlawia Duw ei Ras i lawr, 
Gafodydd mawr i ffynnu, 
Yn ofer bydd i Appolos hau, 
A Phaul yn ddiau blannu. 


CI. Ffdd e Bethau anweledig, Heb. xi. 1, 3 
| 1.3 8, 10. 


I F FV D D ydyw yr egluraf Brawf 
O Bethau uwchlaw fy Ngolwg, 
Trwy Gnawd a Rheſwm treiddio mae 
Fr nefol Olau amlwg. 


2 Amſeroedd pell a Phethau draw 
Mae'n ddwyn gerllaw i'w.canfod ; 
Fil o Flynyddoedd cyn ein Co), 
Neu Filoedd etto i ddyfod. | 
3 Trwy Ffydd y gwyddom wneud o Dduw 
A'i Air yr amryw Fydoedd ; 
Abra'm yn ufudd aeth trwy Ffydd 3 
Pr Gwledydd nid adwaenodd. 
4 Ymgais am Ddinas deg roedd ef, 
Gwaith Dwy law gref drag'wyddol ; 
Ffydd er in' farw, rhydd ficrad, 
V ſai 'r Adeiliad nefol. 


CII. Plant yn cael en cyflwyno i Dduw truy 
Fedydd i'r rhai ſy'n arfer Bedydd Plant, Gen. 
Xvii. 10. Actau xvi. 14, 15, 33 


I FE: hyn llefarodd ein Duw Naf, . ; 

* Yn Dduw mi fyddaf iti; « 

« Bendithia'th Hil, a hwy amlhant, 7 
« A Had a fyddant imi.“ 

2 Abra'm a gredodd Air Duw'n llon, : L 


A rhoes ei Feibion iddo; 
Nawr Dwfr ſy'n ſelio'r Fendith rad, 
Ga's gynt à Gwaed ei ſelio. 


3 Fell 


LI. I CnaniaDau YsPRYDOL. 71 


3 Felly ſancteiddiodd Lydia i Thy, 
Pan gredodd hi yn ebrwydd; 
Ceidwad y Carchar yr un modd, 
Ei Deulu rhodd i'r Arglwydd, 


4 Y Saint diweddar yr un wedd, 

th hen Wirionedd credant ; 

Eu Plant a ddygant i ti *nawr, 
A'th Fendith fawr a gleimiant. 


cin. br a glddir gd 4 n wn 
Bedydd, Rhuf. vi. 3, 4, &c. 4 


I O wyddoch chwi, a Gair ſy'n Dyſt. 
| Ein claddu gyd à'n Harglwydd Cri; 

Bedyddiwyd ni !w Angau, er cael 
R hot ymaith Gorph ein Pechod gwael. 

2 Ein Henaid wedi derbyn Gras 
O Euogrwydd cwyd a'r Llygredd cas: 
Criſt felly o'r Bedd cyfododd ef, 

_ A byw i Dduw mae yn y Nef. 


3 Byth na theyrnaſed Pechod mwy, 
Na Satan ar ein Cnawd yn hwy: 
Y Chwantau a'n gwnaeth yn gaeth o'r bla'n, 
Arglwyddiaeth arnom mwy ni chan”, 


CIV. Yr Afradlon edifeiriol, Luc xv. 13, &c. 


ELE y Mab afradlon blin, 

| Ddifaodd ei Dda ar Chwantau a Gwin ; 
Rhan gyd i'r Moch mae'n ddeiſyf gael, 
A phrofi cu Cibiau gweigion gwael. 


2 * *Rwy'n marw, meddai ef, yn wir, 
« O Newyn mewn dieithrol Dir; 
« A digon yn Nhy Nhad i'w gael, 
« Ac ynte'n Rhoddwr rhwydd a hael, 


3 © Af, cwympaf ger ei fron i lawr, 
« A d'wedaf, dan alaru'n fawr; 
« Dad, digiais di I'm Pechod cas, 
« Ac nid wy'n haeddu cael *mo'th Ras,” 


4 A 


72 HxruxAvb 2 LI. I. 


4 A bryſiodd adre'n wael ei Wedd, 
I geifio Bodd ei Dad a'i Redd; 
A'r Tad a ganfu'r Mab fu ar goll, 
A chyffrodd ei Myſgaroedd oll. 


5 Rhedoedd, ac art ei Wadf yn glau 
Fe ſyrthiodd, a'i guſanu wnai; 
Calon y Mab yn ddrylliog aeth, 
Am yr Ynfydrwydd gynt a wnaeth. 


6 * Cymmerwch ymaith, medd y Tad, 
« Ei Wiſg o Bechod (C'wilydd Gwlad) 
% Rhowch iddo Wiſgoedd glin eu Drych, 
« Ac ar ei Law Fodrwyau gwych. . 


7 © Ordeinio'r wyf Ddiwarnod Gwledd, 
« A boed Gorfoledd lawn a Hedd ; 
« Fy Mab fu farw, a fywhawd, : 
« A gollwyd gynt, ond 'nawr a gawd.“ 


CV. Addaf y cyntaf a'r Ail, Rhuf. v. 12, &c. 


I UW, yn y Llwch cyfadde' wnawn, 
O'th flaen ein Gwarth a'n Llygredd llawn; 
A'r Enw gwael lle dacth i ma's | 
Ein Nattur halogedig gas, 


2 Adda trwy Bechod cwympo wnaeth, 
Ac Angau'n daliodd oll yn gaeth ; 

Bu farw myrdd myrddiynau o'r Had, 
Trwy'u Hundeb marwol hwy a'u Tad. 

3 Ond pan fo'n Hyſpryd ofnus ni | 
Yn gweld dy Daevdf ddychrynllyd di, 
Clodfori *ry'm dy Ras, O Dduw, 

Am acbub ein ſyrthiedig Ryw, 

4 Moli'th drag wyddol Fab yr y'm, 
Ein Nattur unodd ef à'i hun; 

O newydd cododd Adda'r Ail, . 
Adfeiliau'r cyntaf fynu o'r Sail. 

5 Trwy Anufudd-dod, Gwaith un Dyn; 

Y Drwg a aeth trwy'r Had bob un; 

A thrwy Ufudd-dod un y gwna'd 

Yn awr yn gyfiawn ei holl Had. 


4 


LI. I. Crantapav YsrRvDoOL. 73 


6 Lle y teyrnaſodd Pechod gwael, 
Ac Angau, mae Plant Adda'n cael 
Fywyd a Gras fwy fwy'n amlhau, 
Trwy'r Arglwydd ein Cyfiawnder mae, 


CVI. Toſturi CRIsr i'r Gwan a Profedig, 
Heb. iv. 15, 16. 4 v. 7. Mat. xii. 20. | 


1 CI yn llawen gyd à Pharch 
Am Ras ein Harchoffeiriad ; 
Un yw o Galon dyner iawn, 
A llawn 'Myſgaroedd Cariad. 


2. Cyd-deimlo mae In Nattur wan, 
Fe wyr mor egwan ydyw ; 
Gwyr beth yw Profedigaeth gref, 
Can's teimlodd ef y cyfryw. 


3 Ond diddrwg a difai o hyd 
Ein Prynwr hyfryd ſafodd, 
Wrth oddef tanllyd Saethau'r Fall, 


Hyd Waed heb Ball gwrth'nebodd. 


4 Yn Nyddiau 'i egwan Gnawd 'r oedd ef 
Yn tywallt Llef a Dagrau, 
Cyd-deimlo etto mae, pan f'o 
Un Aelod iddo'n diodde'. 
5 Ni ddiffydd Lin fo'n mygu byth, 
Vn Fflam fe'i chwyth yn hytrach ; 
Y Gorſen yſig byth ni thyr, 
Y Gwan fe'u gyr yn gryfach. 
6 Am hyany, yn ei Nerth a'i Nawdd, 
Rhown ninnau'n hawdd ein Hyder; 
Cawn Waredigaeth gantho fo, 
Mewn Amſer o Gyfyngder. 


- 
4.4 _ _ 
_— ———.— ne ener 


- m 9 - oy < — — - 1 — 
I ˙—-ů ͤů ¶ů¶···w—- . 2 i 


CVII. Cariad ac Anghariad, Rhuf. xiv. 17, 19, 
1 Cor. x. 32. 


ID Bwyd na Dillad o un- rhyw 

Sy'n gwneud i fynu Deyrnas Dduw, 
Ond Iawnder, tiedd, Llawenydd Nef, 
Ffydd ac Ufudd.dod 1 Air ef, 


G 12 2 Pan 


74 HyYMNAU 4 LI. J. 


Pan ddiyſtyrom Griſtion gwan, 
A'r *Fengyl ni wnawn ddirfawr Gam; 
Can's y Duw doeth a'r graſol ſy" 
N derbyn y Gwan ynghyd à'r Cry". 


3 Ymaith a Llid a Balchder mwy, 


Addfwynder, Cariad, ceifiwn hwy, 


Ac ni thramgwyddwn neb o'r Saint, 
O ba Eglwyſi bynna' maent. 


CVIII. Gwahoddiad CRIST i Bechaduriaid, neu 


I 


Oftyngeiddrwydd a Balchder, Mat. xi. 28— 30. 


cc EWCH attaf bawb, medd Ieſu Griſt, 
« Sy'n Hwythog a Blinderog triſt ; 

« Oddi wrth eich Poen i'ch heſmwythaf, 

. Ach dwyn i'm nefol Artre“ wnaf, 


©« Addfwyn ac iſel ydwyf, deweh 

% Dyſgwch genn'i, Gorphwyſdra ceweh; 
« Ond Dig fel Mor a rua ar hynt, 
„A Balchder gwammal yw fel Gwynt. 


« Gwynfyd y Dyn a gym'ro'n fwyn 


« Fy Iau i arno, a hofh eidwyn, 
« Fy Iau ſydd eſmwyth iawn i hwn, 
« A'm Gras a yſgafnha ei Bwn.” 


4 Dymunem, leſu, dd'od wrth d' Arch 


Mewn Ffydd a Gobaith, Zel a Pharth, 
Rhoi fynu th Law'n Hyſprydoedd byw ; 
I'w Farfio a'u 'fforddi wrth Air Duw. 


CIX. Commiſiwn yr. Apoſlolion, neu'r Efengyl yn 


2 


cael ei thyſtio truy Myrtbiau, Marc xvi. 15, 
Kc. Mat. xxviii. 18, &c. 


EDD Criſt, “ Ewch i Bregethu i ma's, 
« Cynnygwch i'r holl Fyd ty Ngras; 


* Cadwedig fydd a gredo Nair, 


© A'r hwn ni chred ei ddamnio wnair, 
© Gynaf eich Commiſiwn mawr yn glir, 
* A'm *Fengyl cewch ei phrofi'n wir; 

| Trwy 


Ll. IJ. CHANIADAU VS RY Dor. 75 


« Trwy'r holl Weithredoedd wnaethum i, 
« A'r Gwyrthiau i gyd a wneloch chwi. 


3 © Codwch y Meirw, a'r Claf iachewch, 
« 'Trot maes vn ff Enw Ddiafliaid wnewch 3 
« Nac ofned fy Mhrophwydi ddim, | 
« Er Gwawd y Byd a'u Cabledd llym. 

4 * Dyſgwch fy Ngair i'r Bobl i gyd, 
« Wyf gyd à chwi hyd Ddiwedd Byd: 
« Pob Gallu rhowd i mi gan Dduw, 
« Mi allaf ladd neu gadw'n fyw.” 


6 * Nol dweud fel hyn, eſgynnodd ef 
„* Ar Gwmmwl diſglair fynu i'r Nef; 
% Ac aethant hwytheu i draethu'i Ras; 
* I bawb dros Wyneb Dacai las,” 


CX. Ymoſlyngiad a Gwaredigaeth, neu Abraham” 


yn offrymmu ei Fab, Gen. xxii. 6, &c, 


» CAINT, rhowch wrth Arch eich Tad o'r Nef, 
*Fynu *ch Cyſſuron iddo ef; 
O's chwi &u rhowch, fe'u dychwel hwy, 
Neu rhydd i chwi Fendithion mwy. 


2 Felly gwnaeth Abra'm gyd à Pharch, 
Ei Fab dyg allan wrth ei Arch; 
Y Coed, y Tan, a'r Gyllell ga'dd 
Yn barod wrth ei Law i'w ladd, 


3 © Abra'm, *be'r Angel, dal dy Law, 
« O'th Ffydd a'th Gariad cefais Braw?; 
% Dy Fab fydd byw, ac yn dy Had 
« Caiff yr hl Ddaear Fendith rad.” 

4 Yn y gvfyngaf olaf Awr 
Y dengys Duw Ymwared mawr; 
Ym Mynydd o Beryglon lawn, 
Gwel'd yno'i Ras rhy feddol cawn, 


Cl. Cariad a Chaſineb, Phil. ii. 2. Eph. iv. 30. 


p 2 AWR trwy Myſgaroedd Criſt fy Nuw; 

A'i Ddioddefiadau mawr eu maint, 

Ei brudd Riddfannau a'i farwol Fri, 
Tyngheda'i f Egaid garu'r Saint. 


2 2 Llef 


76 | HYMNAU @ LI. I. 


2 Llef, Llid, a Rhyfel, fwrdd à hwy, 
Dig a Chynfigen yr un wedd; 
A Geiriau chwerwon, na b'ont mwy 
Rhwng neb o'r Seintiau, Meibion Hedd, 


3 O Barthau *Mryſſon *hedeg mae 
R heddychol G'lommen, Yſpryd Duw ; 
Pa ham y bydd in' ei driſtau? . 
Ein Seliwr ni 'r Bywyd yw. 
4 Tyner ac addfwyn f'o'n holl Fryd, 
Trugarog hefyd i bob Dyn: 
A Duw a faddeu'n Beiau *gyd, 
Er mwyn ei anwyl Fab ei hun, 


CXII. Y Phariſead ar Publican, Luc xviii. 
10, &c. 


I AET H Pechaduriaid o ddau Ryw, 
D I'r Deml i weddio Duw ; | 
Y Publican, gw ifel Fryd, 
A Phariſead balch ynghyd. 
2 Y naill a fafai o hirbell draw, 
A llefai am Ras, dan godi Law; 
A'r Hall yn hy ymlaen fe aeth, 
Gan foſtio'r Dyledſwyddau wnaeth, 


Daw 'nabu eu gwahanol Lais, 
Gwahanol Atteb rhoes i' Cais ; 
Y Difalch fe'i coronei à Gras, 
A llidiodd with y Coeg-ddyn cas. 
4 Dad anwyl, na'd i mi byth fod 
Yn Phariſead, hunan Glod 
Nid oes dim Haeddiant gennyf fi, 
Ond pledio Gwaed d' Anwyl-Fab di. 


CXIII. San&eiddrwydd e Gras, Tit. ii, 10—23. 


g OED i ni In Gwefuſau 
A'n Byw+d draethu i'r Byd 
Efengyl ſanctaidd lelu 
Y'm ni'n broffeſu o hyd; 
Diſgleiried ein Gweithredoedd, 
A'n Rhinwedd o bob Rhyw, 
I brofi yr Athrawiaeth, - 
Ei bod hi oll o Dduw. 


LI. I. CHANIADAU YSPRYDOL, 77 


2 Fel hyn y cawn ni oreu 
Gyhoeddi maes ar led 
Anrhydedd ein lachawdwr, 
Ger bron y rhat digred ; 
Pan fyddo'r lachawdwriaeth 
O'n mewn, a Theyrnas Gras, 
Yn maeddu a daroſtwng 
Holl Rym ein Pechod cas, 


3 Mae'n rhaid i ni ymwadu 
A Chnawd a Rheſwym dall, 
Cynfigen, Gwyn a Thrachwant, 
A Balchder yn ddiball ; 
Fel y b'o Gwir a Chariad, 
Uniondeb, Sobrwydd lawn, 
Yn profi ein Duwioldeb, 
A'n Purdeb oddi fewn., 


4 Gwir Grefydd ddeil i fynu 
Ein Hyſpryd, tra bo'm ni 
Yn diſgwyl am y Gobaith 
Tra gwvnfydedig fry ; 
Sef, diſglair Ymddangoſiad 
Ein Harglwydd mawr o'r Nef, 
A Ffydd a ſaif, gan bwyſo 
Ar ei Addewid ef. 


CXIV. Cariad a Chymmwynaſzearwch, 1 Cor. 
xiii. 2—7, 13. 


I Mfroſtied beilchion Phariſe'd 
O'u Zel, a'u Cred, a'u Doniau; 
'Dyw* Crefydd hwy ord Breuddwyd prudd 
O's Cariad ſydd yn eifiau, 


2 Cariad ſy'n godde'n ymarhous, 
Nid yw gyffrous i 'mddigio; 
Maddeu preſennol Gamwedd mae, 
Angzhofio'r rhai aeth heibio. 
3 Malais a Llid uffernol Dan, 
Ai Thafod glan a ddiffydd; 
Gobeithia, cred, ni feddwl Ddrwg, 
Er y Cam a ddwg o'i herwydd, 
4 Ni chais, ni chwennych wybod *chwaith, 
Ah Athrod diffaith Dynion | 


G 3 | Di'ſtyru 


* —— — —Uä—ä4——— äwiʒ2ů—B 


a! 


if 


: * 
ou 
: 

: 
: 

: 
: 

* 
1 
178 

7 
+ 


78  Hymnav a II. 1. 


Di'ſtyru'r Tlodion nid yw hi, 
Na chynhgennu'r Mawrion. 
5 A't hunan Fantais yr ymad, 
4 wneud Lleſhad Cymmydog ; | 
Fel hyn daeth Criit o'r Nef i'r Gro's, 


I farw dros rai euog. 


6 Hwn ydyw'r Gras mewn Grym a fydd 
Yng Ngwledydd y Gogoniant; £ 
Lle ni bydd Ffydd na Gobaith mwy, 
Ond Saint byth hwy a garant. 


CXV. Crefydd yn ofer heb Gariad, 1 Cor. xiii. 


1--=3. 
I E meddwn ar Dafodau doeth 
Angylton ac Areithwyr coeth, 

O's na bydd Cariad gyd a rhai'n, 
Wyf megis Efydd gwag ei Sain. 

2 Pe bawn o'r Dawn i draethu'n hy 
Ddirgelion Nef ac Uffern ddu, 
Neu allu o'm Ffydd i ſymmaud Byd, 
Heb Gariad Dim wyf etto o hyd. 


3 Pe bawn yn rhoddi, megis Brawd, 
Fy Nhryſor oll i borthi'r Tlawd, 
Neu roi fy Nghorph i loſgi i'r Tan, 
Gael Enw Merthyr cloafawr glin. 
4 I Nduw a Dyn, os Cariad fydd ( 
Yn brin, fy Ngobaith ofer fydd : 
Nid Tafod tanllyd, Zel na Dawn 
All wneud Gwaith Cariad byth yn llawn. I 


CXVI. Cariad Criſl wedi ei dywallt ar led yn y 
Galen, Eph. iii. 16, &c. 


8 YR'D, Arglwydd anwylaf, preſwylia dy hun, 
Trwy Fivdd a gwir Gariad, yng Ngalon 
pob un; | | 
Fel gwypom, a phrofom, a theimlom, trwy Ras, 
Lawenydd na ddichon un Tafod roi ma's. 


2 Tyr'd, llanw'n Calonnau 4 Gras Pn cryf hau, 
Gwn2'n Henaid ehengu, gael meddu a mwynhau, 
A dyſgu Lled, Uwchder,.a Dyfnder, a Hyd : 
Dy Ras anfeſurol, a'th Gariad i gyd. 3 va 


„ r * 


Ll. L. CHANIADAU YSPRYDOL, 79 


3 Yn awr i'r Duw hwnnw a ddichon mwy wneud, 
Nac allom ni feddwl, dymuno na dweud, 
* byddo trag'wyddol Ogoniant is Nef, 
Gan bawb oi lan Eglwys trwy Grilt ei Fab ef. 


CXVII. Gwirionedd a Rhagritb, neu Ffurffol- 
deb mewn Addoliad, loan iv. 24. Salm cxxxix, 
23, 24. | 


1 UW, Yſpryd doeth a chyfiawn yw, 
Sy'n gwel'd pob rhyw Feddyliau; 
Cyfodi'u Llef nid gwiw i neb 
I'r Nefoedd heb'u Heneidiau. 
2 O'i flaen dim ond Gwirionedd Gras, 
Yn addas a ymddengys; 
Rhagrithwyr oll a edwyn Duw, 
Trwy'u Gwiſg a'v Lliw twyllodrus, 


3 Aa Llygaid cyfarch maent Yr Ne', 
A phlygu Gliniau i'r Ddacar; 
Ond cas gan Dduw yr Aberth ſydd 

Heb Galon ufudd hawddgar, 


4 Fy Ffyrdd a'm Meddwl prawf, O Dduw, 
Gwna'm Henaid byw'n Ddi-ragrith ; 
A ſefy!l ger dy fron a wnaf, 
Derbyniad cat a Bendith, 


CXVIII. Tachawdwriaeth trwy Ras yng Nęriſt, 
2 Tim. i. 9, 10. 


I d 605 awr 'r Hollalluog Ddaw, 
Y b'o trag*wyddol foliant gwiw, 
Achub rhag Uffern y mae ef, N 
A'n galw i rodio'r Ftordd i'r Nef. 
2 Nid am ein Haeddiant neb ryw un, 
Ond o'i lioſog Ras ei hun, | 
Mae Iechydwriaeth i ni'n d'od, 
I'n ffurfio'n Bobol bur i', Glod. 


3 Ei Arfaeth gyffrodd gyntaf oll, 
I achub Gwrthryfelwyr coll; 

' Yng Ngriſt ei Fab rhoesini as 
, Cyn tannv'ar led yr wybren las. 


? 


— — 


80 HyMNAU @ Ll. I; 


4 O'r diwedd Iefu'n Harglwydd daeth, 
Cyngor ei Dad yn hyſpys gwnaeth; 
Mynegatr hen gyttundeb mawr, + 
A dyg drag'*wyadol Ddoniau i lawr, 


5 Ba farwef, a'r Nos y bu 
Diniſtr'odd Kym holl Uffern Lu; 
Cododd, eglurodd i ni'r Nef, 

Ac i Lawenydd hon 'raeth ef. 


CXIX. V Saint yn Llaw CRIsr, Ioan x. 28, 29. 


1 Y 'Fengyl fel y Ddacar ſaif, 
D Fy Nuw lle mae f' Ymddiried ; 
O's yn Llaw rafol leſu *rwy?, 
Ni chollir mwy *mo'm Henaid, 


2 Anrhydedd Criſt ſy'n rhwym wrth Raid, 
I gadw't Ddefaid gwirion ; 
Oll 1ddo roes ei Dad dan Sel, 
Fe'u ceidw'n ddiogel ddigon. 


3 Angau ni ddwg, nac Uffern ddu, 
Mo'i Ddeiliaid cu o'i Ddwylo; 
Vm Mynwes glyd y leſu glin, 
Dros byth y can' orphwy ſo. 


CXX. Gobaith vn y Cyſammod, neu Aldewid a 
Guwirionedd D yn anghyfnewidiol, Heb. vi. 


I gn: 19. 


1 CATAN a Phechod mynvch yw 
Am rwygo f*Enaid oddiwrth Dduw, 
Ond byth y pery't Gariad rhad, | 
A leſu ſeliodd bwn Yi Wa'd. 


2 Liw'r Arglwydd, a' Adcewid gref, 
Syn cadarnhau'i Gyfammod ef; 
Trap*wyddol Nerth ei Air gwpla, 
A llanw'r Net a Mawl y wna, 


3 Mewn Temtaſiynav llymma ſy", 
I'r Noddfa hon fy Enaid fy: | 
Gobaith yw f* Angor gref ddi-gryn, 
Pan godo Tonnau a Stormydd blin. yu 


LI. I. CHANIADAU YsPRYDOL, 8x 


4 Y Fengyl gynnal ffYſpryd byw, 
Y ffyddlon digyfnewid Ddus, 
Rhoes Sail i'm Gobaith i mewn Gwa'd, 
Llwon ac Addewidion rhad. 


CXXI, Hdd fywiel a marwol wedi ei chaſglu o 

amryw Yſgrythyrau. _ 

I 1232 fol camſyniol ſy 

N breuddwydio am y Nefoedd fry, 

A boſtio'r Cyſſur maent yn gael, | 

Tra b'ont yn gaeth j'w Chwantau gwael. 

2 Ein Boſt a'n Tybiau'n ofer fydd, 

O's oer a marw yw ein Ffydd; 
Does dim ond bywiol Ffydd o'r Nen 
A*'n huna i Chriſt ein bywiol Ben, 

3 Ffydd a dry'r Galon fod yn dda, | 
A Ffydd trwy Gariad gweithio wna; 
Ffydd ymlid pob gyſuron gau, 

A chodi'n Serch Yr Nef y mae. 

4 Ffydd ſy'n gorehfygu'r Fall a'r Byd, 
Trwy nefol Allu ar bob Pryd; 
Hon ydyw'r Gras Gwrol-gamp mawr, 
A lwydda yn yr olaf Awr, 

5 Ffydd i Air Dow ſy'n ufuddhau, 
Fel yn ei Ras ymddiried mae: 
Wrth faddeu o hyd, ein graſol Dduw 
Eiddigus o'i Sancteiadruydd yw. 

6 Oddiwrth y Felldich o's rhyddha, 
Ein Nattur aflan ſe'i glanha: 

Mab Duw ni ddaeth i'r DJaear las 

Fod yn Weinidog Pechod cas. 
7 Ei Vſpryd ef ſy'n ein glanhau, 

A ſelio'n Hedd a Duw y mae; 

Daeth leſu à'i Techydwriaeth rad 

I ni fel hyn trwy Ddw'r a GW. d. 


CXXII. Ymoſtyngialg Derchafiad CRIsr, Eſay 
5 Hi. 15, JO==+ 12, 
3 Y'TH Air, pwy gredodd, Arglwydd cu, 
Neu wybu'th Iachiwdwriacth ? 
Datgud4ia'th Fraich alluog lor, © 
_ © Pth Fab dod Oruchafiaecth. 2 Iudd- 


— 


—̃ — ny — — — — i — — — 


82 HymNAU a 


2 Inddewon cyfri' '*roent Fab Duw- 

Yn rhy wael ”'w Crediniaeth; - 
Cynnefin oedd à Dolur cry', 
A Cofid fu'i Gydymaith, 


3 Oddi wrtho eu Hwynebau troent, 
A'i wawdio *roe*nt ar gyho'ddz. - 
Ond dan eu Gofid hwy yr aeth, 
A'u Goſpedigaeth dygodd. 
3 Tros yr Iuddewon cyndyn caeth, 
A phob Cenhedlaeth hefyd, | 
Mynnei'r Duw cyfiawn ddryllio'n frau 
Ei Un-Mab a'i Anwylyd. 
5 © Ond mi eſtynna'i Ddyddiau ef, 
« A Theyrnas gref rhof iddo: 
« Caiff yn ei Law medd Duw y gras, 
„F Ewyllys addas hwyddo, 


6 „O Lafur mawr ei Enaid mad, 
„ Y gwel ei Had llioſog; 
% Trwy ei Wybodaeth cyhawnha 
% Efe Blant Adda cuog. 


7 ** Caiff Caethion ddengmil eu rhyddhau 
« Rwymau Angau a Phechod; 
„ Ymado'u Beddau a'u Carchar wnant, 
« Addefant ei Adurdod. 
$ % Dyrchafa'i Mab 'r Gwynfyd fry, 
„% Mewn Byd mawr fry ni chafodd; 
« Gueld Ftoledd Dynolryw wnaeth e', 
„ A dyg cu Beiau, a threngodd.“ 


CXXIII. run, Eſay liii. 6---9, 12. 
1 FE: Defaid aethom ffwordd ar goll, 


Torraſom oll ei Gorlan, - 
Gan grwydro bawb i'w Ffo:dd ei hun, 
Ond lawr i'r. un Ffodd 1ydan. 
2 Ond rhyngodd bodd i roi o'r Tad 
Ein Cyfeiliornad Mawrddrwg; 
A'n Coſpedigaeth ni vn ail, 
Ar Ben y Bugail diddrwg, 


3 Mawr oedd y Gras derbyniodd Criſt 
Y Di'rnod athriſt diriaid ; 


Y Bugail 


EMT CANMIADAU VSFRY DO. 


Y Bugail mwyn ei Waed a ro's 
Yn Bridwetth dros y Defaid. 
4 Ei Fywyd a'i Anrhydeda fo, 
Oddi wrtho gymr'wyd ymaith ; 
A chyd à'r Anwir gwnaed ei Fedd, 
Mor wael ei Wedd a'i Driniaeth, 
5 Ond Duw a gwyd ei Ben yn llon, 
Uwch holl Blant Dynion etio; 
O Ftrwyth ei Boen a'i werthfawr Wa'd, 
Aneirif Had thydd iddo. 
6 * Rhof iddo,” medd yr Arglwydd, “ Ran, 
« A Chyfran gyd #'r Grymmus ; 
« Caiff teddu Gwobor fawr ddilith, 
« A'i Barch et byth a erys,” 


CXXIV. Nodau Plant DUI o amryw Very- 


thurau. 


1 F Babanod am y Fron, 
I *'mborthi a chynhyddu ar hon; 
Am brofi'r Fengyl y mae'r Saint, 
Ac wrth y Fengyl byw y maent. 
2 Eu Calon gyd a Blys a geir 
Yn hoffi'r hyn a draetho'r Gair ; 
Rhai garo'r Tad, eu caru wnant, 
A'r Gwaith mae e'n gaſau, caſant, 


-3 Nid holl Bleſerau'r Byd na'i Fael 
A'u gwna hwy'n gaeth i drachwant gwael, 
Ni anghofiant ddim ei geni o Dduw, 
Mewn Pechod mwy ni feiddiant fyw. 


4 Nid Gweniaeth Gwyr trahaus nau Gwg, 
A'u dena'n draws i wneuthur Drwg ; 
Ffydd fel Congewerwr mawr y ſydd 
O Ochr Duw yn. cario'r Dydd. 
5 Gras Duw fel Had dilwgr coeth 
Sydd ynthynt ya teyrnaſu'n ddoeth 
*Gwyddorion nefol ſydd yn gwa'rdd 
Plant Duw rhag pechu yn anhardd, 
6 Nid trwy ddim Ofnau caeth neu Gur, 
Maent yn cyflawni'i *Wyllys pur; | 
Ond mewn Ftyddlondeb mawr a Pharch, 
A Chariad gwnant ei telus Arch. 7 Bob 


84 HyMnav G ' Ll, I. 


7 Bob Awr y cint Ddyfodfa rwydd 
At Dduw o fewn i'r Llen i'r Liwydd; 
Cant Nerth oddi yno i'w bywhau, 
A gwir Lawenydd i barhau, 


3 O ddedwydd 'Stad, a rhyfedd Fraint, 
Gras Dun llifeirio at y Saint! 
Cael myn'd wrth Fainge eu Tad o'r Nef, 
A gwel'd ei Wyneb hawddgar ef, 


9 Dof finneu at dy Fainge, O Dad, 
Gwna fi yn Blentyn it' trwy Rad; 
Diigynned Yſpryd dy Fab di 
I dduwiol ffurho Nghalon i. 


10 Tywallt dy Gariad yno ar led, 
Crytha Nghyſuron i am Cred ; 
Yna caf ddweud, Fy Nhad a'm Duw, 
Heb ddim Amheuaeth yn fy Myw. 


CXXV. Tr Hd yn iyſtis ac yn ſelio, Rhuf. 
viii. 14, 16. Eph. i. 13, 14. 15 


1 A' M bydd i Blant y Brenin mawr. 
Fyn'd yn alarus Ddyddiau'n Hoes ? 
Ddiddanydd netol tyr'd i lawr, 
Arwyddion mwy o'th Gariad moes. 


2 Ond trigo yn dy Saint *rwyt ti, 
A'a {elio'n Blant i Dduw y wnai; 
Gyrr ymaith fy Amheuaeth i, 
A dangos faddeu ty holl Fai. 


3 Rho i'm Cydwybod eglurhad 
O'i Rhan yng Ngwa'd fy Mhrynwr by w, 
A thyſtia gyd 2 Nghalon i, 
Fy mod i wedi ngeni o Dduw, 
4 Yr Ernes wvt o'i Gariad fo, 
A'r Gwyſtl o Lawenydd Nef; 
Colommen Duw, a'th Aden fwyn, 
A gaiff fy nwyn yn iach i Dref. 


CXXVI. Cas ac Aaron, neu GrisT ein 
Harchoffeiriad ni dan yr Efengyl, Heb, vii. ix. 


C O Anwyl leſu, gwel'd yr wy' A 


r 


Ogoniant mwy'n dy Berſon, Na 


_ 


LI. IJ. ChANIAbAVU VSF RYDOL. 85 


Na'r Aur a'r Gemmau diſglair oedd 
Ar Wiſgoedd Meibion Aaron. 


2 Lladd Anifeiliaid oedd eu Swydd, 
I dynnu Euogrwydd Pechod; 
Ond Ebyrth ofer oedd fath rai, 
I bur lanhau Cydwy bod. 


3 Tydi ath Waed, tra gwerthfawr oedd, 
A laddodd y Gelyniaeth ; 
A daeth o'th Galon Ffynnon rwydd, 
I olchi Euogrwydd ymaith. 


4 Hwy dros eu Beiau'u hunain aent, 
| Offrymmu wnaent yn gynta'; 
Ond Oen difeius oeddyt ti, 

Aeth droſom ni i'r Lladdfa. 


5 Gwaed newydd beunydd yn ei Bryd, 
A gollid ar'u Hallorau; 
Ond yr un Offrwm ddygaiſt ti, 
Sy'n llwyr gyflawni'n Heiſiau, 


6 Trwy lawer iawn o Ddwylo'r aeth 
Ea Hoffeiriadaeth tarwol ; 
Ond d' Offeiriadaeth di a ſai”. 
Un wedd a'th Ddyddiau bythol. 


7 Aaron, 4 Gwaed, nid eiddo'i hun, 
Unwaith bob Blwyddyn ſafai, 
O flaen y Drugareddta wiw, 
Am Ffatar Duw ymbiliai. 


$ Ond Ieſu'n Harchoffeiriad byw, 
Saif o flaen Duw'n waſtadol; 
Dengys ei Aberth mawr a'i Wa'd, 
A myn Ryddhad !w Bool. 


9 I eiriol fry ger bron y Tad, 
Yn waſtad mac'n ymddangos; 
Gwaa'th Gwyn fy Enaid wrtho fe, 
Mae'n ſi vr o ddadleu'th Achos. 


* 


H cxxvn. 


— ˙ , Ree a. ** 
2 — * - : M 


| 


8 Ai Ffynnon yw? Thon mi a 


66 Hymnav @ I. I. 


CXXVII. Caradters, neu Enwau CrisT wed: 
eu benthyccio odds wrth Bethau di-fywyd yn yr 


* Y/erythy 7. 


RT H Draed y Ieſu i addoli dewch, 
Geld Pethau rhyfedd yntho ceweh; 
Rhy gul yw'r Byd i ddodi ma's 

Ei Werth, ei Rinwedd ef, neu'i Ras. 


2 Y Greadigaeth oll ni ry" 


Ond lleſg Gyſgodau o'm Harglwydd cu: 
Nid Natur all 7: Lliwiau'i hun 
Byth roi ar led ei brydferth Lun. 

3 I Fara a Gwin, ai tebyg yw? 
A hw y porthir f* Enaid byw; 
Dy Gnawd a'th Wa'd, trwy ryfedd Rin, 
Sy' fywiol Fara a nefol Win. 


4 Ai Pren yw ef? Mae'r Byd yn rhad 


Yn cael o'i Ddail ef lawn Iachad: 

Y gwir Flaguryn goteu'i Ryw, 

Gwreiddyn a Hiliogaeth Dafydd yw_ 
5 Ai Rhoſyn yw? Nid Saron fwyn 

Fath Ber-aroglau ddichon ddwyn; 

Neu i'r Lili os cyff'lyba'i'm Ner, 

Pob Glyn a fawl ei *Roglau per. 


6 Ai per Winwydden nefol yw? 


O'i Nodd y ffrwytha'r Cangb'au byw: 
Boed Undeb byth rhwng f Enaid triſt, 
Fel Cangen a'r Winwydden Criſt. 
7 Ai Pen yw ef? Pob Aelod ſydd 
Yn cael oddi wrtho fywiol Fudd; 
Saint uwchben, ac yn y Byd, 
Trwy'i Yſpryd unwyd oll i gyd. 


I olchi Mhechod blin a'i Bla: 
A'i Dyfroedd f*Enaid a fywhair, 
A'm Dillad brychion a lanhair, 

9 Ai Tan yw ef? Fe bura'm Drwg, 
Ond Colled Pr gwir Aur ni ddwg; 
Fe eiſte'i lawr fel Purwr glan, 

A'i Draed y mathra'r Sorod man, 


. 


LI. I. CHANTIA DAU YsPRYDOL., 87 


10 Ai Craig yw ef? Fe ſaif yn ſyth, 
Ni ſyfla Graig yr Oeſoedd by th; 
Daw melus Ddw'r o honi ma's, 
I'n cynnal trwy'r Anialwch cras, 


11 Ai Ffordd yw ef? Mae'n dwyn at Dduw, - 
Mewn Leiniau Gwaed mae'r Llwybyr gwiw z;- 
Mewn Ffydd a Zel mi a'i rhodia'n ſyn, 

Ne's elwyf fry i Seion Fryn, 


12 Ai Drws-yw ef? I mewn mi af; 
Wele'r Porfeydd yn Wyrddon braf ; 
Paradwys yw, nefolaidd lan, 

Neb ond y Defaid yno an'. 


13 Ai Congl-faen amcanwyd ef, 
I ddynion weithio arno'u Nef: 
Ar hw ſylfaenaf finneu'n hy, 
Nid ofnaf Lid Uffernol Lu. 


14 Ai Teml yw? Addola'n brudd 
Y Gallu a'r Mawredd ynthi ſydd ; 
A thu ai ſanctaidd Le, dan Gof, : 
Fy Wyneb pan weddiwyf trof. I's 


15 Ai Seren yw? Mae'n torri'r Wawr 
Trwy'r T'wyllweh à'i Oleuni mawr; * 
Ei *Goniant ef yn amlwg ſydd, 
Ad waena'i'r ddiſglair Seren Ddydd. 


16 Ai Haul yw ef? Gras yw ei Byſt; 
Cyfiawnder pur yw Gyrfa Criſt: 
Pan ymddangoſo, ymlid mae” : 
Gymhylau'r Saint, a'u llawenhau. "FA 


17 Am ddringo *rwyf uwch Wybren fry, 
Lle ni ddaw *Stor'm na Th'w'llwch du; 
Yno mae fe'n datguddio'i hun, 

Ac yn teyrnaſu'n Dduw a Dyn. 
13 Nid Dae'r, na Mor, na Haul, na Ser, 
All ddwyn Cyff'lybiaeth llawn o'm Ner; 
Ni's gallwn draethu'i Degwch ef, 
Ne's gwel'd ei Wyneb yn y Nef. 


H 2 CXXVIIH:-- 


= - . PO PE OS a o 


88 HyMNav 4 LI. I. 


CXXVIII, Ewan a Thitlau CRIST o amryw 
Yſgrythurau. 


2 Dryſor Llyfyr Duw yn awr 
Benthyccaf Ditlau'm Harglwydd mawr; 
Nid Nattur, Dyſg, nac eitha' Dawn, 
All ddangos et Fawrhydi'n llawn. 
2 Gwir daiſglair Ddelw'r Tad a'i Bryd, 
A'i Beledr yn diſgleirio o hyd; | 
Trag wyddol Fab y bythol Dduw, 
Ettifedd cyd o'i Orſedd yw. 


2 Brenin Brenhinoedd, Arglwydd Dduw, 
Ei Enw ar ei Forddwyd yw: 
Mae'i Wiſg e'n goch gan Wa'd i gyd, 

A'i Wialen dryllia Bobloedd Byd, 

4 Sawl ni thawdd Gras hwynt na'u cyffroi, 
Yr Oen i *mddial mae'n ymroi, 
Ei Lid i', herbyn ennyn mae, 
A'r Llew o Juda a rwyga'r Prae. 


5 Ond pan ddel i *'mgymmodi a Dyn, 
Pa Ditlau mwyn mae'n ddwyn ei hun? 
Goleuni'r Byd a'n Bywyd yw, 
Mae'n deilwng o'r fath Enwau gwiw. 


6 Toſturi ſy'n ei Galon gu, | 
Wrth chwaren Rhan cyfryngwr fry; 
Bydd ef yn Frawd a Chyfaill mwyn, 
Ettyb yr Enwau mae e'n ddwyn, 


7 I' Orſedd dring y Barnwr glän, 
Ei Fryns a'i Elynion fe'u gwahin, 
A phrawf ei Saint mewn lawn fwynhad 7 
O Dryſor llawn ei Gariad rhad. 


CXxxIX. Yr un fel Salm cxLvIII. 


N firiol canu wnaf 
Am Ditlau'm Harglwydd Nef, 
O'i ſanRaidd Air y caf 
Ei Enwau ardderchog ef: 
Nid Dyſg na Dawn neb is y Nef 
All byth roi maes ei Fawredd ef. 


- 


LE L CHANIADAU YSPRYDOL. 89 


2 Yn Ieſu gweled cawn 
Y Tad #'i ddiſglair Wedd, 
Byth yn llewyrchu'n llewn 
O Gariad ac o Hedd: 
Trag'wyddol Fab y bythol Dduw, 
Ettifedd cyd o'i Orſedd yw. 
3 Brenin Brenhinoedd Byd, 
Arglwydd Arglwyddi'r Llawr, 
Ar ei Wiſg a'i Forddwyd dyd 
Ei ſanctaidd Enw i lawr. 
Gair Duw mae'n cael ei alw o hyd; 
A Gwialen Ha'rn mac'n llywio'r Byd. 


4 Lle nad yw Geiriau Duw 
Na thoddi na chyffroi, 
Yr Oen digofus yw, 
I Ddial mae'n ymroi ; 
Deffroi ei Lid heb oedi mac, 
Fel rhuad Llew i rwygo'r Prae. 


5 Ond leſu mawr pan ddel 
I wneuthur Hedd a Dyn, 
Pa Ditlau tirion, gwel, 

Mae'n gym'ryd iddo'i hun? 
Golcuni'r Byd a'n Bywyd yw; 
Fath Enwau'n wag ni ddwg Mab Duw. 
6 Toſturi rhyfedd rhwydd 

Yng Neghalon Ieſu ſy', 

Pan f'o'n cyflawni Swydd 
Cyfryngwr droſom fry : 
Cyfaill a Brawd yw e'r un pryd, 
Cywir a mwyn yn para o hyd. 

7 Pr Orſeddfainge ar fyrr 
Fe ddring i farnu'r Byd, 
A'i holl Elynion gyrr 

Oddiwrth ei Ffryns i gyd; 
Vna caiff Saint wel'd yn y Nef 
Anfeidrol faint ei Gariad ef. 


CXXX. Swyddau CRIST o amryw Yſgrythurau. 


1 * Enwau mwya' ardderchog fu 
Ar Ddynion nac Angylion-fry; 
| Hz Rhy 


* 
— — — —— 
— Ca — 4 = . > 


d — eto en m7 >. 
— — 
— oo 


2 —— 


90 HYMNAU @ 


Rhy wael y'nt oll i ddodi ma's 
Ogoniant rhyfedd Criſt a'i Ras, 


2 Ond O 'r fath iſel Ffyrdd, fel Gwas, 
Mae'n gym'ryd 1 addyſgu ei Ras! 
Rhyfeddu *rwyf, a llawenhau, 
Wrth wed y modd fy ngharu mae. 


3 Angel yr Ammod ſaif gerllaw, 

A'i lawn Gommiſiwn yn ei Law; 
Oddi wrth y 'Tad y daeth e'i lawr, 
I draethu'r Iechydwriaeth fawr. 

4 Y Prophwyd mawr, dy foli wna' ; 
Tydi ddaeth a'r Newyddion da, 
Maddeuant o Bechodau'n rhad 
I Ddynol-ryw, a Hedd à'r Tad. 

5 Eſampl a Blaenor wyt i mi, 
Dymunwn rodio gyd a thi; 

O na'd im? droi oddi ar dy ol, 
A dilyn Ffyrdd gwa'rddedig ffol, 

6 *Rwy'n caru Mugail, ceidw'n iach, 


Ymhlith ei Ddefaid, f' Enaid bach; 


Fe Bortha'i Braidd, fe'u geilw'n fwyn, 


Ac yn ei Fynwes dwg ei Wyn. 


7 Fy Meichiau gymmer f* Achos gwan, 
Attebodd Ddeddfau'i Dad, bob Rhan ; 


Wele fy Enaid wnaed yn rhydd, 
Fy Nyled talodd fy Meichnydd. 


8 Bu farw'm Harchoffeiriad, gwn, 
Ni cheiſiaf Aberth heblaw hun; 


Ei Wa'd wnaeth Hedd dros bawb un pryd, 


Ac o flaen Duw mae'n pledio o hyd. 
© Ymddengys fy Nadleuwr fry, 

A'r Tad ei Daran heibio try; 

Nid holl Achwynion Uffern gref 

All droi oddi wrthy'i Galon ef. 


10 Fy Mrenin a'm Congewerwr glan, 


Dy Air a'th Gongcweſt fydd ty Nghan, 


LI. I. 


Trwy'r hwn fin Ddeiliad ufudd gwnaed, 


I blygun llawen wrth dy Draed. 

51 Cod fynn, f' Enaid, mae o'th flaen 

Gadpen fy Iachydwriaeth lan: 
Cychwyn, nac ofna gario'r Dydd, 
Er cymmaint ya dy wrthſefyll ſydd, 


12 


LI. I. CUANLIADAU YSPRYDOL. 


12 Tai Angau ac Uffern yn eu Grym, 
Yn gwiſgo'u holl Greuloadeb liym; 


Tr'o Criſt o'm tu, diogel wWy'i, 


Caf gantho Nerth i' maeddu hwy. 
CXXXI. Yr un fel Salm cxLviin, 


1 R Enwau gwycha o Glod, 
A glywyd mewn un laith, 
Gan Ddynol-ryw erio'd, 


Neu, *mhlith Angylion 'chwaith; 


Maent yn rhy wael 
I ddodt ma's 
Fawrhydi a Gras 
Fy Mhrynwr hae]. 


2 O Pa ' Madroddion mwyn, 
Pa Oſtyngeiddtwydd Gwas 
Mae. Mrhynwr yn ei ddwyn 
I ddyſgu ei nefol Ras! 
*Rwy'n llawenhau 
Wrth wel'd yn rhodd 
Y Ffyrdd a'r Modd 


Fy ngharu mae. 


3 Mewn Gwiſg o Gnawd, heb gel, 


Fel Angel faif gerllaw, 
A'r Addewidion ddeil, 
A Phardwn yn ei Law: 
Oddi wrth y Tad 
Ei anfon ca's 
I draethu'i Ras 
I Ddynol-ryw 


4 Gwir Brophwyd mawr fy Naf, 
Myth folaf, canys ti 
Ddaeth i'r Newyddion da 
O'n Iachawdwriaeth ni; 
Newyddion gwiw 
O Bardwn rhad 
O Hedd à'r Tad, 
I Ddynol-ryw. 
5 Cynghorwr i mi bydd, 
Patrwn a Th'wyſog mwyn ; 
Trwy'r holl Anialwch ſydd 


91 


Pm ledio mlaen am dwyn. | 


O nad 


— 


92 HYMNAU & 


O ni'd i mi 

Oddi wrthit foi, 

Neu i draws Ffyrdd drei 
O'th Lwybrau di. 


6 *Rwy'i'n caru Mugail da, 
Fy ngwilio mae o'r Nef, 
Fy nghadw'n ddiogel caf 
Ymhlith ei Ddefaid ef: 
Fe bortha'i Braidd, 
A dwg ei Wyn © 
Pw Fynwes fwyn, 
Er gwaetha'r Blaidd. 


7 Rho'i ff Achos, heb naccau, 
I Law fy Meichiau mad; 
Mae*n atteb a chwplau 
Drylliedig Ddeddfau'i Dad. 
Wele fi'n rhydd 
O'm Dyled mawr ! 
Eu talu lawr 


Wunaeth fy Meichnydd. 


8 Fy Archoffeiriad mawr 
Offrymmei'i Waed yn firi ; 
Un Aberth hebddo *nawr 
Ni chais fy Enaid i. 
Ei werthfawr Wa'd 
Roes Iawn un pryd, 
Mae'n dadleu o hyd 
Ger bron y Tad. 


Dadleuwr im? yw Criſt, 
Ymddengys troſof fry ; 
A'r Tad ogwydda'i Gluſt, 
A'i Daran heibio try, 
Nid Uffern gref 
Er allo 'i wneud, 
A Phechod ddweud 
Dry i Galon ef. 


10 Fy Ior am Conge'rwr mar, 
A'm Brenin clodfawr-glan, 

Dy Ras, Deyrn-wialen wiw, 
A'th Gleddyf yw fy Nghans | 

\ | Pats I 


LE 1. CHANIADAU YsSPRYDOL: 


Trwy rhai'n i'm gwnaed 
I ufuddhau, 
A phlygu'n giau 
O flaen dy Draed. 
11 *Nawr cyfod f'Enaid gwan, 
A'r Temtiwr ſathra i lawr; 
Mae'th Gadpen cryf o'th Ran, 
Gwnei Fuddugoliaeth fawr ; 
Y gwanna'i Ffydd 
O'r Saint heb Ball, 
Ar holl Lu'r Fall, 
A garia'r Dydd. 
12 Pe doi Llu Angau hyll, 
A Nerthoedd Uffern ddu, 
Yn eu dychrynllyd Ddull, 
Llid a Chreulondeb cry* ; 
Diogel wy'i, 
Rhydd Criſt i'm Ras 
I ddala ma's, 


A'u maeddu hwy. 


Diuedd 5 Liyfr cyntaf, 


93 


* 
wo 


HYMNAU 


| 
| 
| 
: 
| 
| 


94 HyYMNAU a. LI. II. 
— . FT 


HVYVM NAU 
A | 
CHANIADAU YSPRYDOL. | 


YR All. LYFR. RG 
Wedi ei gyfanſoddi ar Deflunau Dwyfol. 


I. Can o Faul i DD U, oddiwrth FRYDAIN= 
| FAWRe. 


z» T TOLL Natur caned, Jab ag ht 
Pw Brenin a'u Creawdwr Duw: 
Na phalled Awyr, Dae'r na Nef, 
Ddwyn 'Treth o'u Moliant iddo ef. 

2 Chwy-chwi'Seraphiaid cylch y Fainge, 
Rhowch ddechreu'r ogoneddus Gaingc; 
Hwyliwch eich Tannau i ſeinio'i Glod, 
Hyd eitha'r Bydoedd ſydd yn bod. 

3 Pob peth o waelach Defnydd dowch, 

I foli ei Enw mawr ymrowch ; 
Ninnau à'n Henaid oll a'n Llef 

A gan ei Ogoniant ef. | 

4 Boed iddo'n ſanctaĩdd *rhyn a fedd 
Pawb *onom byth, o'r Cryd Yr Bedd : 
Boed 'n Gwetuſau draethu'i waith, 

A moli o hyd ei Wyrthiau maith. 

5 Ein Hynys hon diogel yw, 

Yn Llaw yr Hollalluog Dduw ; 
Gelynion gwag-freuddwydio wnaent, 
Am Gongcweſt wrth y gadwyn maent. 


Gorſedd- 


7 LI. II. CHAMA DAU YsPRYDOL, 


6 Gorſeddfainge Brydain ei mawrhau, 
A'i chadw tel ei Erddo mae; 
Gwneud ein T'wy ſogion oll yn fwyn, 
A'n Perygl ymaith mae'n ei ddwyn. 


7 Rhown Fawl gwaſtadol iddo ef, 
'Rhwn ſy'n taranu trwy'r holl Nef, 
A chyd ag Awgrym dig neu Wg 
Fe ſig'a i lawr Ormeſwr drwg. 

8 Mewn C'lofnau Pres y gweler draw 
Fuddugoliacthau'i gadarn Law, 

F-1 y darlleno Pobloedd pell 
Anrnydedd Duw'r Rhytelwr gwell. 


9 Fel hyn, mewn Zel nefolaidd dan, 
Dyrchafwn Glod ag uchel Gan, 
Hoſanna ſeinied Brydain tawr, 

O ddengmil o Datodau *nawr, 


10 Etto rhy weinion ydym ni, 
Duw mawr i- gyrraedd d' Enw di; 
Ni all Angylion mwya'u Dawn 
D'addoli na'th foliannu'n llawn, 


II. Marwolaeth Pechadur. 


1 Meirw a Damnedigaeth ſydd 
Vn taro i'm prudd Feddyliau; 
Pa Ddychryn ddeil yr enaid ſy? 
'N euog ar Wely Angau. 
2 Dihirio bydd gan Ofnau caeth, 

O amgylch traeth Marwolaeth, 
Ne's del fel Llif yr Angau.llym 
Pw ſgubo'n gyflym ymaith. 

3 Yna yn ebrwydd diſgyn mae 
I lawr i'r Parthau tanllyd, 
I blith Cythreuliaid ffiaidd hyll, 
Ac ynte'n erchyll Yipryd. 
4 At dorf o Bechaduriaid trwch, 
Mewn T'wllweh a Chadwynau; 
Heb Obaith yno llefant hwy, 
Gan ddiſgwyl mwy o Boenau. 
5 Ni all eu Poen na'u Gwaed ddileu 
Euogrwydd eu Pechodau ; 


„ 


Ac 


96 95 HVMNAU 4 


Ac ni bydd i drugaredd Duw 
Roi Cluſt byth i'w Griddfannau, 


6 O rhyfedd Ras a'm cadwodd i, | | 
A'm Henaid ni ddyg ymaith, 
Ne's im” gael Rhan yng Nghariad Criſt, 
A dyſgu ei driſt Farwolaeth. 


III. Ar Farwolaeth a Chladdedigaeth un o'r Saint. 


1 A*M y triſtawn ar ol y Saint? 

Nid marw ond ymado maent: 
»Dyw Angau ond Cennad Criſt o'r Net 
P'w'galw hwynt i' w Freichiau ef. 


2 Onid y'm ninnau'n awr o hyd 
Am dynnu fynu Yr nefol Fyd ? 
Dymuno i'r Amſer dd'od, gael myn'd 
At Ieſu ein hanwylaf Ffrynd. 5 


Pa'm y dychrynwn mewn un wedd 
Droſglwyddo Cyrph y Saint ir Bedd? 
Yno bu Cnawd y leſu pur, 

A gad'odd Arogl peraidd hir. 


4 Bendithio Beddau'i Saint a wuai, 
Ac eſmwythaodd eu Gwelau: 
P'le gorphwys yr Aelodau min, 
Ond gyd à n Pen fu yno o'r bla'n, 
5 Oddi yno cododd, fynu'r aeth, 
A dangos i ni'r Ffordd a wnaeth: 
At Dduw lle hed ein Llwch o'r Llawr, 
Ar Ddydd yr Atgyfodiad mawr, 
6 Yr Utgorn ola? ſeinia'n ſyn, 
Ac eirch in' gadi bawb bryd hyn; 
Dihunwch Bobloedd, fydd ei Lef, 
A'r Saint eſgynwch fynu i'r Nef. 


IV. Iachawdwriaeth yn y Groes, 


I MA wrth Groes fy Mhrynwr Criſt 
V doda'i lawr fy Enaid triſt, 
Dan Ddiferynau'i werthfawr Wa'd; 
A byth oddi yno mwy ni mad. 
| x 2 Nid 


TI. I. CHANIADAU YSPRYDOL, 97 


| 2 Nid Geiriau trawſion Treiſwyr Byd, 
S' a'u Llygaid yn lawn Mellt a Llid, 
| Nac Uffern darf fy Nghalon ffwrdd, 
Pe codei'u Lluoedd oll i'm cwrdd. 


3 I'm gyrru bant pe ceiſiau'r Byd, 
Fy Nghalon erys yno o-hyd; 
Fy Noddfa olaf yw a'm Plaid, 
Mi drengaf yno 0's bydd rhaid. 

4 Ond, Arglwydd, lladd fy-Ofnau mwy, 
Can's diogel dan dy Gyſgod wy'i; 
Ni'm trawir yno gan dy Lid, 

A'r Fall ni ddryga'm Henaid drud, 

5 Ie, dan dy Waed diogel wy'i, 

A gwaetha'm holl Elynion mwy : 
Hoſanna i'r hwn fu farw'n fwyn, 
Pm Henaid i gael yno't ddwyn. 


V. Hiraethu am foli CRIST yn well. 


I Rglwydd, pan fwy'n myfyrio'n ſyn 
Ar iy Ddioddefaint toſt cyn hyn, 
A darllen, it' trwy'th Groes gwplau 
Gyfreithiau'm Lluniwr a'u mawrhau, 


2 Pan welwy'th Waed orchfygu Grym 
Uffern, Angau a Phechod llym; 
A'r Dyn fu farw droſo'i fyw, 

Mewn mawredd ar orſeddfainge Duw. 

3 Fy Yipryd gwyd, a hedeg bydd, 

Pu lawn o Dan ar Aden Ffydd ; 
Dymunwn gyrraedd Nodau hy 

Prag wyddol Gerddi Gabriel fry. 

8 | Ond methu'n lan a chwyno 'rwy' 

a O eiſiau Moes a'u Meſur Rows ; 

A gorfod cwympo a'm Can i lawr, 
Ymhell iſlaw dy Gongeweſt mawr. 
5 Ond fe ddaw'r Amſer, mae'n neſau, 
Cawn ado'n ol y Pwyſau Clai; 
Ein Cyrph difraw, a hedeg fry, 
I ganu 'nghyd Ir OI. 


VI. 


98 Hrunav 4 LI. II. 
VI. Can foreuol. 


1 J yn rhagor, f Enaid prudd, 
Vgwela'i'r Dydd yn oleu; 
Un-waith cet etto foliant roi 
Pr hwn ſy'n troi'r Wybrennau. 


- 2 Mae Nos wrth Nos yn traethu'i Glod, 
A phob-Diwarnod felly, 
A'i Sain ſy'n myn'd mor bell a'r Nef, 
Lle'r eiſtedd ef i“, trefnu. 
23 Fe ſy'n fy nal i fyw a bod, 
Fy Nhafod caiff ei foli; 
Fy Mhechod fynnei'i ddigio o hyd, 
Ac etto 'i Lid ſy'n oedi. 
4 Gellit fy ſathru, bryfyn al, 
*Dwy'n abal dy wrthfefyll: 
Oni b'ai'th Ras ſy'n trugarhau, 
Cyfiawnder gwnae fn gandryll. 
5 Aeth mil o' Neidiau gwael o'r Byd, 
Er pan fu macblud Haul-wen; 
Ac etto eſtynaiſt f*Edau i, 
A'm Heinioes ſy* heb orphen. 
6 Duw mawr, cyflawna'i f*Oriau i ti, 
Tra meddwyf fi Oleuni; 
Yna fy Haul fachluda'n llon, 
A daw nos dirion imi. 


VII. Can Brydnhawnol. 


i UW, gad i'm Caniad hwyr, heb Warth, 
Fel Arogl-darth ddyrchafu ; 
A helpia ff Offrwm gwan o Glod, 
Hyd Nefoedd dd'od i fynu. 


2 Trwy holl Beryglon mawr y dydd, 
Dy Law di ad i'm gwarchod ; 
Ac i gyflawni fy hol] raid, | 
Dy Nawdd a'th Blaid ſy” barod. 


3 Parhaus fendithion oddi fry, 
Sydd yn f' amgylchu'n waſtad ; 
Ond O cyn lleied tal (mae'n Gam) | 
Mae Duw'n gael am ei Gariad. 4 Pa 


IE, te a PEI,» 8 _ 


LI. II. CANTADAU YsPRYDOL, 99 


4 Pa beth y wnaethum dros yr hwn 
Fu farw i gadw'm Hene'd? 
Och, fel maem Ffoledd i'n amlhau, 
Fel y mae f Oriau'n cerdded! 


5 Dy anwyl Groes, fy Nuw, at hon 
A'm Calon euog rhedaf; 
Ac i'w fywhau #th Ras wrth raid, 
I ti fy Enaid rhoddaf. 


6 Taenella hwn #th Waed mewn Hedd, 
Caf orwedd yn ddi-gynnwr, 
Megis yng Nghol fy Nuw yn llon, 
Neu ar ddwy Fron fy Mhrynwr. 


VIII. Hymn * y Boreu neu 'r Prydnhawn. : 


* Oſanna i'n Duw galluog ſy* 
Yn dal i fynu ein Hoedel ; 
O'n cylch mae Maglau heb ddim rhi”, . 


Ac eto ni ſy'n ddiogel. 


2 Ei Alla mawr, tra rhyfedd: odd, 
A*n cododd fynu'n ebrwydd; 
A beunydd a phob Awr mae'n Pwys - 
Yn gorphwys ar yr Arglwydd. 
3 Y Nos diflino'n Cyrph mae hon, 
Angylion hwytheu i'n gwarchod; 
Deffroiſom, Clod i Dduw na bu 
Ein Gwely i ni'n Feddrod. 


4 Ni's gall y Boreu in ſicrau, 
Y cawn fwynhau'r Diwi#od ; 
Can's Angau i gipio'n Bywyd tlws, 

Sydd wrth y Drws yn barod. 
5 Ein Ffun fforffetfom bawb, gwir yw, 
I ddial Duw trwy bechu; | 
Gras ein trag*'wyddol Frenin hael 
Yw'n bod ni'n cael anadlu. 
6 Duw yw ein Haul ſy'n dwyn y Dydd 
Lawenydd in' a Heddwch;z 
A'n Cnawd dan Edyn hwn y Nos 
Sy'n aros mewn Diogel weh. 


ö 12 


100 HymNnav & LI. II. 


IX, Duwiol Driſtuuch yn codi oddiwrth Daioddef + 
tadau CRIST. 


L CH fi! a waedodd e f' Arglwydd cu? 
Ai marw tu fy Mrenin? 
A roes ei ſanctaĩdd Ben heb fri 
Lawr droſof fi'r fath Bryfyn ? 


2 Dy Gorph a laddwyd, Ieſu mad, 
Ac yn ei Wa'd fe'i troched, 
Wrth ſefyll, Ddioddefwr gwiw, 
I Ddigter Duw'n agored ! 


3 Ai am Bechodau mawr fy Oes 
Bu ar y Groes yn diodde'? 
O rhyfedd Ras i Adyn brwnt, 
A Chariad tu hwat i Raddau+t 


4 Tawn gallſei'r Haul gan D'w'llweh du 
G wilyddio fry'n y Nefoedd, 
Pan fu'r Creawdwr Parw hun 
Am Bechod Dyn a greodd. 


5 C'wilyddied ff Wyneb i'r un modd, 
Wrth wel'd ei Ddioddefiadau; 
A'm Calon, Mawl tywallted hon, 

A'm Llygaid chwerwon Ddagrau. 


6 Ond Dafnau o Driſtwch _ ni thal 
O'r Dyled amal ſ' arnaf; 
Fy hunain ymaith, rhof, O Dduw 
Y cwbl yw ag allaf. | 


X. Ymadael d Llawenydd cnatodol. 


z F“ Enaid ſydd yn Imiachau 
A phob Pleſerau enawdol; 
Brwnt.fel y Dom ſy' dan fy Nhra'd, 
Ac anfad fel y Diafol. 


2 Eich Cariad a'ch Cy feillach wael 
Nid wyf am gae! ond hynny ; 
Y Gwyntyd wyf yn garu'n well, 
Mae hwnnw *mbell och Gallu, 


3 Does dim o gylch y Ddaear chwaith- 


A leinw'm maith Ddeiſyfiad, 
At y Llawenydd pur parhaus' mien 
Mae fy holl Gais am Tyniad. 4 Lle 


" 


LI. II. CHANIADAU YSPRYDOL. 101 


4 Lle mae Pleſerau bywiol iach, 
Heb Bechod ſothach flaidd, 
Yn llifo o Orſedd Duw'n ddibaid, 
J lonni'r Enaid ſanctaidd. 


5 Lly wiawdwr | cadarn Nef a Llawr, 
Y Mawr ai Gogoneddus, 
* Ddwz yno'i holl Ddigonedd lawn, 
bs: Pn gwneud yn gyflawn happus. 
6 Pe cawn Adenydd C'lommen gref, 
Hedwn i'r Nef heb oedi; 
Yno mae Mhrynwr mwyn yn byw, 
Ac yno'm Duw mae'n gwenu. 


XI. Tr un. 


Leſerau'r Byd ni charat mwy, 
Sy'n temtio'm Meddwl, fwrdd a hwy; 
Fel llyfyn For twyllodrus y'nt, 
A dra pa fel chwibanog Wynt. 


2 Fy nwyn i 'roe'nt fel Ce'nllif cry', 
Pr Llyngclyn o Anobaith du; 
A thra gwrandewais ar eu Can, 
Braidd na'm dygalant yno'n lan. 


3 Rwy'n moli'th ryfedd Ras, fy lor, 
A'm tynnodd o'r fath enbyd For 
A pheri i mi gadw *mhel], 
Ac ymgais am Ddedwyddwch gwell. 


4 Nawr tu wr Gwledydd diſglair fry 
8 Law ar lled a'm Golwg ſy'; 

O am Adenydd C'lommen fwyn, 
Oddi yma i drydedd Nef i'm dwyn. 


5 Yno o Fynwes Duwe y rhed 
Byth Foroedd o Bleſerau ar led; 
Fy Nhrigfan yno a ſicrawn, 

A boddi'm holl Ofidiau wnawn. 


XII. CrisT yw Sylwedd Offeiriadacth 205 


Gwir Feſſia ymddangos mae, 
Aeth y Cyſgodau heibio; 
Fel tywyll Nos a'r Ser y ſydd 
O flaen y Dydd yn cilio. | 
9 2 Ni 


1 


102 HyMNAU 4 LI. II. 


2 Ni raid wrth Aberth, Myn nac Wyn, 
Na Byſtach mwy, nac Anner, 
Nac Arogl darth, per Lyſiau drud, 
Dy w'r rhai'n i gyd ond ofer. 
3 Yr offeiriadol Wiſg ys tro, 
A'r Swydd ga's heibio'i goſod; 
Can's Criſt i nn Offeiriad ddaeth, ' 
A marw wnaeth dros Bechod.. " 
4 Gwaed Anifeiliaid glan di-fai, 
Di-les fuaſai'n ficir, 
Oni buaſai iddo fe 
Roi'i Waed yn lle*r Pechadur. 


Ein marwol Gnawd a gymmerth e', 
1 ddangos Gwyrthiau'i Gariad ; 

A'i Fywyd troſom rhoes i lawr, 
Ac eiriol *nawr mac'n waſtad. 

6 „Dad,“ meddai, ** maddeu'u Pechod hw), 

„% Can's mi fu'm farw'm hunan” ; 

A'i Waed a'i Glwytau ddeng)s fo, 
A chaiff ei wrando'n fuan. 


XIII. Dyad yr ARGLIVYDD, neu Hyfrydwch 


mewn Qrdinhadau. 


x Groeſaw Ddydd o Orphwyſdra a Hedd, 
'R aeth Criit o'r Bedd i fynu ; 
Fy Nghalon ſydd, am Llygaid hyn, 
O'i weled yn llawenu. 


2 Y Brenin mawr ſydd yn neſau 
] wledd#'i Seintiau heddy'; 
Cawn eiſtedd yma a gwel'd ei Bryd, 
Ei foli o hyd a'i gatu. 
3 Un Dydd, yn wir, meluſach yw, 
Lle byddo Duw yn dyfod, 
Na myrdd o Ddyddiau 'w mwynhau 
Mewn gwael Bleſerau Pechod. 


4 Fy Enaid mewn fath Hwyl a hon 
Arhoſai'n foddlon bollol, 
I ganu ac ymdreulio o hyd, 


Ne's mywd ir Gwynfyd bythol. 


XIV. 


LI. II. CHANIA DAV YsSPRYDOL, 103 


XIV. Muynhada 2 xeu Hyfrydwch mewn 


liad. 


8 M Meddwl dos Fyd gwag er d'm, 
O Ar Waith fy Nuw gad lonydd im'; 
© Arglwydd, diſgwyl wrthyt ti, 

Ac am dy weld, mae f'Enaid i. 


2 O'm mewn yn dwyn mae nefol Dan 
Yn ennyn mewn Nymuniad lan; 
Tyr'd, f' anwyl leſu, oddi fry; 
A'm Henaid portha à'th Gariad cu. 


3 Blodeuog Breniau'r Bywyd ſy' 

i Ar dy Ddeheulaw'n Rheſau fry ; 

bf Afonydd dy Hyfrydwch maen' 

4 Yn llifo'n waſtad heibio Yr rhai'n. 

5 Am hyn gwna Frys, dan wenu'n llon, 
A hilia Fwrdd dy Ras ger bron: 
Rho Brawf o'th ſanctaidd Air a'i Rin, 
A'm Calon llonna & nefo] Win, 


Bendigaid Teſu, melus yw 

Dy WledJau per i'n Henaid byw | 
Erioed ni cha'dd Angy lion flas 
O'th Gariad trwy achubol Ras, 


E 6 Henffych, Immanuel, ynot cawn 
Ogoniant Duw'n llewyrchu'n lawn : 
Ti yw'r diſgleiriaf, teccaf Un, 
A welodd Angel nac un Dyn, 


XV. Vail Ran. 


7 M1 Nef o acubol Ras a Hedd 
Ie ſu'n diſgleirio yn dy Wedd, 
Yn ennyn ein Serchiadau ar Dan, 
I zaru a moli'th Enw glan! 


8 Pan deimlwyf lewyrch Wyneb Duw, 
Pan allwyf ddweud mai f'eiddo yw, 
Lawr dan fy Nhraed *rwy'n ſathru'r Byd, 
A'i Fawredd a'i Bleſerau i gyd. 


9 Tron Llygaid a'n Heneidiau ar Waith, 
Yn edrwch ar d'Ogoniant maith, 
Ni allem yma dreulio'n rhwydd, 


Un Dydd trag wyddol yn dy Wydd, 10 1 


41 


104 HYMNAU a LI. II. 


10 Nos a heibio cyn b'o hir, 
Cawn fyn'd 1 Wlad Goleuni pur; 
A'n !Iygaid yno cant heb Ddrych 
Weld Pryd a Gwedd ein Priod gwych. 


11 Byth yno yfed Gwynfyd lawn, 
A bwytta o Bren y Bywyd cawn; 
Ond, Arglwydd cu, rho i ni *'nawr 
Rai Dafnau o'r Nef tr'om ar y Llawr. 


12 Cyſuron dy Ddeheulaw bur, 
Rho in' wrth deithio'r anial Dir; 
Ac yn dy Deml gadi ni 
Weld Llewyrch teg dy Wyneb di, 


XVI. Tragywyddoldeb DU. 


1 OD, c'od fy Enaid, gad y llawr. 
Ehenga'th holl Feddyliau'n fawr, 
A deffro'th Lef a'th Lafar byw, 
I ganmol y trag'wyddol Dduw. 


2 Erioed cyn tannu'r Nefoedd fry, 
Jehofa'n llanw'i Orſedd bu; 


— Cyn gwneuthur Angel nac un Dyn, 


Eu Lluniwr oedd yn byw ei hun. 


3 Ei faith Flynyddau ni leihant, 

, Ond cadw byth fel gynt a wnant; 
Ei Drigfan 'Trag'wyddoldeb yw, 
A byth a byth yw Amſer Duw. 


4 Fel Llanw rhed ein Horiau ar Hynt, 
Y rhai preſennol a'r rhai gynt; 
Ei NAWR drag'wyddol ef a ſai', 
A'n Hoeſoedd ni'n myn'd heibio'n glau, 


5 Y Mer a'r Wybren maes o Law, 


A'r Byd i gyd i Ddiſtryw ddaw; 
Creaduriaid oll heneiddio wnan)?, 
Gan ddiſgwyl am eu Barn o Din, 
6 Wel, ſyched ymaith y Mor mawr, 
A thodded Fflammiau'r Wybr i lawr; 
Fy Nuw fydd byw dros byth yn Hon, 
Pan ddarffo'r hen Gre'digaeth hon. 7 Are 


— 


LI. II. CHANMADAU YSPRYDOL., 105 


XVII. Gweinidogaeth Angylion. 


x R Fryn o Oleuni diſglair Fry, 
Mainge Brenin y Gogoniant ſy ; 
A Thorf o Angylion gyd a Pharch, 
Syn diſgwyl hedeg wrth ei Arch. 
2 * Dos”, medd yr Arglwydd, Gabriel, “dos, 
« Achyfarch Groth y Forwyn dlos; 
« Gwnewch Frys, Gerubiaid, ewch i lawr, 
« Cyhoeddwch eni'r Ceidwad mawr,” 


3 I lawr diſgynnodd diſglair lu, 
- Amgylchent Eliſeus bob tu; 
Ac Angel hedei lawr o'r Nef, 
Cadwynau Pedr torrodd ef. 


4 D' adeinog Dorf, Duw'r Lluoedd mawr, 
Sy'n gwylio*h Eglwys ar y Llawr ; 
A hwylio'r y'm tu a'th Barthau fry, 
D' Angylion gyr i'n harwain ni. 

5 Duw, ond dy Weiſion y'nt i gyd? 
Sy'n myn'd a d'od wrth d' Arch o hyd; 
Pth Air yn llawen ufuddhant, | 
A gardo'th Blant i'w Cartre' wnant. 


XVIII. Ein Cyrph breuel, a DUI ein Hymddi- 


fynur. 
i Mfroſtied oraill faint eu Grym, | 
Heb ofni Llid nac Angau llym; x 
Ond ni addefwn wrthyt ti, | 
O Dduw, fath egwan rai y'm ni. 


2 Ein Cyrph ſy'n iraidd fel Gwellt glas, 
Fai'n teg flodeuo yn y Ma's; 
Pan chwytho Poeth-wynt dros y Tir, 
Ebrwydd y gwiwa'r Glas-wellt ir. 


3 Ffynhonau fil 'n Bywyd ſydd, 
O's un a ymaith marw fydd ; 
Rhyfedd i Delyn'ddala *nghyd, 
O Dannau fil, mewn cywair eyd. 
4 Ond Duw a'n deil ni fynu'n llyn, 
Y Duw a'n ffurfiodd oll cyn hyn; 
Gogoniant byth i“r Gallu mawr | 
A'n dygodd fynu o Lwch y Llawr. p Llefar- 


* 


'S 
| 

1 

ö 

j 
1 
| 

N 4 
| 


106 Hymnav 3 LI. II. 


5 Llefarodd, a'n Calonnau ddaeth, 
A'n *Mhennydd cyd-gynhyrfu wnaeth ; 
« Trwy'r Gwythi rheded Gwaed,” *be ef, 
A rhedodd trwyddynt fel Ffrwd gref. 

6 Tra meddom Anadl ar y Llawr, 
Molianwan ein Creawdwr mawr ; 
Fe ſy'n cyfroi'n Pibellau Chwyth, 
On'te anadlu ni wnaent byth. 


XIX, Gurthgiliad a Dychweliad, neu Anwadal- 


wch ein Cariad. 


I | mae Nghalon i mor bell 
Oddiwrth fy Nuw, pa Gyfaill gwell? 
Mwy o'm Meddyliau pa'm na bydd, 
Duw, gydi thi y Nos a'r Dydd ? 


2 Pa ham y gwibia'm Nwydau gwael? 


Pa le mae'r fath Feluſdra i gael, 
Ag y ge's i yn y Mwynhad 
O honot ti a'th Gariad rhad? * 


3 Pan fyddo f* Enaid gwan yn cael 


* 


Rhyw newydd Brawf o'th Gariad hael; 
Rhyfygu mae fy Nghalon gas, 

Na chollaf fyth o'r cyfryw flas. 

4 Ond cyn el heibio awr i gyd, 
Daw rhyw Abwydon gan y Byd, 
I dynnu'r Blas ar Dymmer hon, 
Allygru fy Niddanweh llon. 


5 Teganau Nattur teg eu Pryd, 
A'u Swynion hudol ſydd o hyd 
Yn gwthio mewn i'm Calon ffol, 
A thaflu*'m Ceidwad mwyn o'm Col. 
6 Yna'r wy'n blino F'Enaid triſt, 
Edifarhau im' adael Criſt; 
O na chadwaſwn gyd I'm Ffrynd, 
A'i nadael o'm Serchiadau fyn'd. 
7 Llawenydd Pechod droes yn Boen, 
Mewn Gofid ſoddais yn ddi-hoen ; 
Ond, f* anwyl Arglwydd, eilwaith ddaw 
A Chyſur i mi maes o law. 
8 At F'Enaid daw'n ddiſymmwth ſyn, 2 A 
A Rhwymau Cariad t&g fe'u tynz Toſturi 


* 


. 


r 5 
Es its. * A RE a 


LI. II. CHANIADAU Y$PRYDOL, 1057 


Toſturi yn ei Wyneb fydd, 
Ac yn ei Law im' Bard wn rhydd. 
9 Ys truan wyf, mawr oedd fy Mai, 

Grwydro ar ol Pleſerau gau; 
Byth wrth dy Groes yn rhwym yr w', 
Cyn colli'r Olwg arnat mwy. 

10 Gwnewch Frys fy Nyddian i gyrchu'r Nod, 
I mi gael gorphwys byth a bod | 
Ar ganol Bwynt fy Enaid byw, 
Dwy-fron fy Mhrynwr mwyn a'm Duw. 


XX. Cano Fawli DDV ein lJachawdur, 


I Adewch ir hen Genhedloedd wau, 
A ſeinio Can 'w Duwiau gau; 
Ond Teſtun per fy Nhafod yw, 
Cariad fy Mhrynwr mwyn a'm Duw. 


2 Duw, wele'n diſgyn, marw mae, 
I gadw'm Henaid i rhag gwae; 
Safn rythu'r oedd y Fagddu fawr, 
Pan gwympais, i'm traflyngcu lawr. 
3 Cyfiawnder a Dialedd Ion 
Oedd am fy ngyrru Yr didrange Bo'n ; 
Ond Mab Duw droſo'i Waed rhoes ef, 
A hwn ddiffoddodd Llid y Nef. 
4 Anfeidrol Garwr, raſo! Griſt, 
Ffrynd Pechaduriaid truain triſt; 


Dy Enw mawr molianner ef 
O gylch y Ddacar faith a'r Nef. 


XXI. Gyda DU mae Mawrhbydi dychrynllyd 


I UW mawr, ofnadwy peri'th Fraw, 
Taranu'n erchyll mae dy Law; 
Dy danllyd Fyllt a hed yn glau, 
Nid Dae'r nac Uffern au gwrthfa!. 
2 Hyn wybu'r hen Angylion drwg, 
A Satan ſyrthiodd dan dy Wg, 
Dy Saethau aeth trwy'r . mar, 
A Dial trwm a'u ſoddei i lawr. 
3 Hyn deimlodd Sodom er ei Gwae, 
A thin y Goſp byth rhuo ma'i: 
„ Pwy mewn Lloſgfeydd didrange a dri, 
Neu oddef Dduw pan *nyno'i Ddig”? 4 Dych- 


% 


108 HrMNWAU 4 | LI. II. 


4 8 Bechaduriaid *nawr, 
Rhowch wrth ei Fainge eich Arfau i 1:wr ; 
Goſtyngwch wrth ei Draed mewn Braw, 
Rhag iddo ch dryllio 2'i gadarn Law. 

5 Saint, chwitheu ſy'n ei garu'n Ilon, 

Mew Parch ymgrymmwch ger ei fron, 
Fel ci holl Weiſion yn y Net; 

Ein Duw, Tan yſol ydyw.et. 


XXII. tr Olug o DDU aCHRISTyny 
Nefoedd. 


1 YR'D nefol G'lomen oddi fry, 
| A ch'od ni ar d'Adenydd cu; 
Eſgyn a dwg ni fynu'n grwn, 
Uchlaw holl Bethau'r Bywyd hwn. 
2 Tu hwnt i'r Wybren iſaf hon, 
Lle try trag*wyddol Oeſau lon; 
Lle mae Pleſerau pur 9i-lyth, 
A Frwythau i wledda'r Enaid byth. 
3 O am gael Golwg hoff o'r Wlad, 
A gorſedd ein trag*wycdol Dad, 
Lle'r eiſte'n Prynwr mawr ei Fri, 
- Mewn Corph cyffelyb in Cyrph ni. 
4 Y Saint o'i gylch addoli maen', 
A holl Lu'r Nef a blyg o'i flaen ; 
Y Duw'n llewyrchu i maes trwy'r Dyn, 
Ei bur Ogoniant ar bub un. : 
5 O'r mawr Ddigrifwch yno gait, 
Pan ganant eu Telynau Aur, 
Ac eiſtedd ar bob nefol Fryn, 
A datgan Gwaith eu Duw cyn hyn! 
6 Pa bryd daw'r Dydd, / anwyl Dduw, 
Caf finneu eſgyn yno i fyw; 
Sefyll a phlygu yn eu plith, 
Gwel'd, moli a charu t'Arglwydd byth. 


XXIII. Drug Pecbod yn weledig yng Nehwymp 
| Angvlion a Dynion. 


I P wnaeth yr Adeiliadydd mawr, 


A'i Air, holl Nattur Nef a Llawr; 
Ei foli'r oedd Cerubiaid lon, 
Pob Thron a blygei ger ei fron, 2 Yng 


LI. II. CHRAMA DAU YsrryYDOL, 109 


2 Yng nghanol holl Lu'r Nef yn awr 
'Roedd Satan, rhyw Archangel mawr; 
Cyd ganu à Ser-y Boreu bu, 

Ne's pechu a chwympo oddi fry. 
3 Pechod a'i taflei lawr yn lan, 
I orwedd mewn trag c ydaol Ding 
« Pa fodd y ſyrthieit Mab y Wawr, 
« O'r Nefoedd-i'r T\ wyllwch mawr"? 

4 A'n Rhieni ſafent fel efe, 

Ne's darfu i Bechod ly gru'r Llez 
Collaſant hwy eu gardd a'u Duw, 
A dinyſtriaſant eu ho!l Ryw. 

5 Fel hyn o Babel Adda rhed 
Y Pla dinyſtriol hwn ar led; 

Pechod a lygrodd mewn un Awr 
Waith chwe' Diwarnod i'r Duw mawr, 


6 Cryn, f* Enaid, a galara'n brudd, 


Wrth wel'd o'th fewn fath Elyn iydd; 
A rhed at Dduw am help ei Ras, 
I ladd y fath Lettywr cas. 


7 Yna cawn godi'n Bloedd a'n Llef, 
Am Fuddugoliaeth Brenin Nef; 
Braich gadarn Duw a bia'r Dydd, 
Can's Pechod gwaedu a marw bydd. 


XXIV. Achwyniad o Farweidd-dra neu Daiogi 
»/ſpryaol. 


1 A*M f'Enaid wyt yn diofalhau ? 
Dihun o'th Gwſg a'th Syrthni'n glau; 
*D oes neb a chanddo gymmaint Gwaith, 
Na dim mor hurt na hwyr-drwm chwaith, 


2 M Morgrug bach am 'chydig Beth, 
Llaturiant, poenant yn ddi-feth ; 
A ni Cam ennill Teyrnas Dduw, 
O mor eſgeulus *ry'm yn byw ! 

3 Onder cin mwyn y faif y Byd, 
A'r Ser a dry o adeutu o hyd; 

Fn cadw daw'r angylaidd Lu, 
Yn llon dan hedeg es 


4 Ni, 


410 HyMNAU 2 LI. H. 


4 Ni, dros ba rai daeth Criſt o'r Nef, 
Ac am ein Lles ilafuriodd ef, 
Mor ddiofal y'm am gael Sicrad 
O'r Goron brynodd ef à'i Wa'd. 


5 A gawn ni fod mor ſwrth a gwan, 
O Arglwydd, byth heb weithio'n Rhan? 
Tyr'd G'lommen Duw o'th nefol Fryn, 

” Gwreſoga di'r Calonnau hyn, 


- 6 A'n Hyſpryd ſwrth a fywiocca, 

A'n Henaid codi fynu a wna;; 

Ag Edyn ſerch, a Dwylaw Ffydd, 
Hedwn a chawn y Gamp a'r Dydd. 


XXV. Moluch F ei holl Angylion. 


1 UW, Enw mawr ofnadwy yw ef, 
Ei ofni mae holl Lu y Nef; 
Mae'n figlo'r holl;Greadigaeth faith, 
A Satan gryn pan glywo'i Waith. 

2 Ei Weiſion y'nt fel Fflammiau Tan, 
O'i amgylch trig: Goleuni glan, 
Angylion Fflammiau tanllyd y'ch, 
Mynegwch ei Ogoniant gwych. 

3 Nid Pryfed gwael fel ni heb feth, 
All traethu'r fath anfeidrol Beth; 
Ond gwel'd mae'ch Llygaid bywiol chwi 
Brydferthwch eich Penllywydd fry. 
4 Mynegwch fel y gwena ef, | 
Ace y diſgleiria trwy'r holl Nef; 
Pa Gerddi a Gorfoledd ſydd 
'Trag'wyddol yno fel y Dydd. 


5 Cenwch ei Nerth a'i Iawnder ef, 
A'i Ddeheulaw anfeidrol gref; 
Orchfygodd Satan a'i holl Lu, 

A gyrrodd hwynt o'r Nefoedd fry. 


6 Cenwch i'ch Brenin nefol Lu, 
Chwi welſoch Gwymp y Gelyn du: 
Molwch y Gras a'ch cadwodd oll, 

Pan yr acth ef 4˙ĩi Lu ar gell. 


7 Ei 


III. II. CANADA VSTRVDor. 117” 
7 Ei Wyrthiau traethwch chwi o'r Nef, 
1 A chlywed Pobloedd pell eich Llef; 
1 A phan y ſeinioch Glod eich Duw, 
Plyged ac ofned pob Dyn By w. 


XXVII. Angeu a Thragywyddoldeb. 


S; F“ Enaid plyg, a galw i Go, 
2 Ymarfer dro ag Angau, 
A meddw fel mae marwol Ddyn; 
97 Yn chwythu'r Ffun o'i Enau. 
2 Ei Weſus wan lawr hongian mae, 
A'i Bwls lleſgau mae rhei'oy ; 
Gydag Ochenaid drom yn fud, 
J Ffarwel I'r Byd mae'n roddi; 
3 Ar Enaid nid yw'n marw byth 
> Syn gado'i Nyth daearol; 
Fy Meddwl dilyn hwn lle'r a, 
3 Mae'i Ffordd e'n dra rhyfeddolg 
4 Tr Llyſoedd fry fe hed yn llon, 
Lle trig Angylion ſancte' dd; 
Neu'r Diafl ai Ilyſg i Uffern ddu, 
Pr Poenau ſy heb Ddiwedd. 
A raid i'm Corph i farw? rhaid, . 
I A'r Enaid yma mad'el: 
| O am ryw Angel Geidwad cry', 
4 P'w ddwyn e' fynu'n ddiogel. 
s I'th ffyddlon Law, fy Mhrynwr doeth; 
1 Fy Enaid noeth rho' i fynu; 
> Diſgwyl dy Arch mae'm Cnawd bob Dydd 
13 I fyn'd &r Pridd i lechu. 8 


y XXVII. Prynedigaeth trwy Werth a Gallu. 


* F* Teſu, gyd #'th Seintiau fry, 
b Fy Nhafod ſy' am gany 
Dy waredigol Gariad cu, 
* A'th-Galon fu yn gwaedu. 
2 Mawl byth i'r Oen a'i Gariad rhad, 
* A'i Briod wa'd fe'm prynodd;, 
4 


3 


A than» 


112 Mymnav a LI. II. 


A thanllyd Gleddau'i Dad a'i Lid, . 1 
Vn hwn i gyd diffoddodd. E 

3 Vr Oen rhyddhau fy Enaid wnaeth, 9 
Fu cyd yn gaeth gan Satan; % 
A*r Llew a yrrodd ef i lawr, . 

I Uﬀern fawr i wban.. g 


4 Pr Oen fu farw b'&'n ddilyth 
Ogoniant byth yn waſtad, . 
Tr'o Angylion byw i'w 'nabod fo, 1 
Neu Saint i deimlo'i Gariad. 7 


XXVIII. LZlawenydd nefol ar y Daaear. 


I (Ore ſy'n caru'r Arglwydd, dewch, 
A llawenhewch yn ſancte'dd; 

| Cyd-unwn mewn Caniadau pur, 

| Gan amgylchynu'r Orſedd. 


[ 2 Na adewch ddim Blinder 2 cwrdd, 
O'ch Meddw! ffwrdd ef gyrrwch; 
Nid diben Crefydd yw'n triſtau, 
Na gwneud yn llai'n Diddanwch.. 


3 Naccaed y rhei'ny ganu Clod, 
Na *dnabu erio'd mo'r Arglwydd ; 
Ond Caredigion Brenin Nef, 
Cyd-folwch ef yn hylwydd. 


4 Y Duw ſydd yn teyrnaſu fry, 
Ac yn taranu o'r Nefoedd, 7 
Sy'n marchog ar y Cwmmwl du, 8 
A llywodraethu'r Moroedd. 
5 Y Duw ofnadwy hwn yw'n Tad, 
A*n hanwyl Gariad hefyd ; 
Fe yrr i lawr Angylion Lu, 
I'n dwyn ni fynu'r Bywyd. 
6 Cawn yno weld ei Wyneb gwyn, 
| Heb bechu yn dragywydd; 
| Aco Afonydd Gras y eawn 
| Byth yfed lawn Foddlonrwydd. 
| 7 le, cyn ein myn'd i'r nefol Wlad, 
| | A'r cyfryw *Stad anfarwol, 
| Dylei Meddyliau fel y rhai'n, 
Ein llawenhau'n waſtadol. 8 Can's 


> 


F LI. II. GCnantavav Ysrnvpor. 113 


Can's Dynion graſol proſi wnant 

9 Ogoniant yman dechreu ; 

= Oddiwrth wir Ffydd a Gobaith cry? 
5 1 Gall dyfu nefol Ffrwythau. 

* » Ar Fynydd Seion wrth ein Blys, 
gh Cawn Bethau melus filoedd, 


Cuy myn'd i fynu i'r nefol Fro, 
os 3 Neu rodio'r auraidd 'Strydoedd. 

10 Am hynny canwn Glod i'n Duw, 
Yng nghanol pob rhyw Drallod ; 
Ein Ffordd trwy Dir Immanuel ſydd 

I wychach Gwledydd uchod. 


I XIX. Preſennoldeb CRIST fydd yn gwneuthur 
5 ' Angau yn eſmwyth, 


A'M ofnwn ni farw, ond ydym ar fai? 
Pa Bryfed brawychus yw Pobol Dduw rai ! 

Angeu yw Porth Gwynfyd trag 'wyddol a Bri, 

Ac etto dychrynu fyn'd trwyddo*ry'm ni. 

2 Y Poen #'r Griddfannau ſy'n Angeu'n ein ewrdd, 
Sy'n tarfu ein Henaid anffyddiog i ftwrdd, 
1dynnu' n ol eilwaith i Fywyd pe cai, 

= Gan garu'r hen Garchar, y claiar Dy Clai. 

I 3 Ond O, f'anwyl Ieſu,*m cyfarſod pe doi, 

XZ Fy Enaid adannei'i Adenydd yn gloi: 
Trwy Borth Haiarn Angeu draw hedei'n dra hy, 
Hed deimlo mo Ddychryn y Dyffryn der du. 

4 Gall Ieſu wneud Gwely Marwol:eth i mi, 

Mor eſmwyth i'w deimlo a Glwth o fan Bly? 

= Tra byddwyf yn pwyſo a Mhen ar ei Fron, 

4 melus roi fynu fy Anadl ar hon. 


XXX, Breuoldeb a Ffolineb. 


ROS Ennyd fach 'ry'm yma i fyw, 
A gwerthfawr yu" n Heneidiau ; 

Ac etto Dynion folion ſy* 

1 N ymroi waſtraffu'u Dyddiau. 

3 „ Ein Dyddiau eyflym *hedeg wnant, 

h 3 ff * nt S d2 ; 1 

. 3 


1 
i 
0 


48 
17 


1 3 
"SN 


114 Hymnau 4 LI. II. 


Fel Chwedl gwag neu Ganiad clau, 
Myn'd heibio mae ein By wyd. 
3 Duw oddi fry a'n gwawdd i'r Ne', 
Ymlaen *rawn ninneu'n fyddar; 
A bryſio'r'ym i'r Bedd bob awr, 
A'n Pennau i lawr Yr Ddaear. 


4 Yr Uffern ddyfnaf haeddem ni, 
Am ddiyſtyru ei Alwad; 
A theimlo Pwys Cadwynau Gwae, 
Am dorri Rhwymau Cariad. 


5 Tyn ni à'th Ras, Duw cadarn wyd, 
A'n Henaid cwyd i fynu, 
Fel gallom wrth orphennu'n Taith 
Dy Iachawdwriacth ganu. 


XXXI. | ' 4 Gymgeithas fendigedig Jn y Nef. N. 


1 Cyfod ffEnaid, fynw bed, 
'A thrwy'r Heolyd nefol rhed; 

A dywed nad oes dim dan Haul 

A dal dy Drafferth di na'th Draul. 


2 O hedwn yno ar Aden Fſydd, 
I wel'd y fath Ogoniant ſydd; 
Na adawn Yr Byd a'i Bethau gwael 
V lleiaf o'n Serchiadau. gael, + 


3 Ar uchel Fainge y nefol Wlad, 
Teyrna{a'r HlJaF vog Dad; | | 'N 
A thywallt ei Ddaioni'n lon 5 
Ar holl Waltadedd dedwydd hon. — 8 
4 Ac fel Haul diſglair ganol Dydd, = 
Ein Prynwr firiol yno ſydd: | ; 
Prydnhawn na Nos nid oes i'r Pan, 
Nac Achos wrth y Lleuad wan, © 
5 Yug nghanol y Fro ddiſglair fry, | 8 1 
Y G'lommen ſanctaidd hetyd fy*; 3 4 
A Phoen a Phechod ymaith fo'nt, 2" ©.” nn 
I Wlad y Cariad byth ni ddont. 2 
6 Adderchog Ddeiliaid y Fan hon 5 
Sy'n plygu o ddeutu'r Orſedd Ion: 
Cerubiaid tanllyd, a'r boll Saingt, 
Moli's anfeidrol Ddrindod maent. 


- 


LI. II. CHANIADAU YsrRYDoL, 115 


7 Ond O 'r fath Byſt o nefol Ras 
Fydd yn diddanu'r nefol Dras! 
Deng mil o Wenau o Wyneb Crift, 
Fel nad oes yno Enaid triſt. 
8 Pa bryd, fy Ieſu, daw y Dydd? 
145 A'r hyfryd Awr i'm gwneud yn rhydd ? 
3 Pan gaffwyf ado'r Ty o Glai, 
=” I drigo 'mhlith y cyfryw rai. 


XXXII, Anadlu ar ol yr Yſpryd Glan, neu 
Daeiſyſiad am Wreſogrwydd mewn Crefyad. 


1 YR'D Yſpryd Glan, Colommen Ne", 
A holl Bwerau'r Bywyd; 
Ac ennyn Fflam o'th Gariad- clau 
Yn ein Calonnau oerllyd. 


2 Gwel yma'n Serch a'n Hymgais, mae 
Ar ol Teganau bydol; 
Methu mae'n Henaid dyfu o hyd, 
I gyrraedd Gwynfyd nefol. 


3 Ein Cin ſy'n furfiol ac yn wan, 
Ymgodi 'r lan ni's gallwn; 
Oer yn ein Genau ym Mawl ein Duw, 
A marwaidd yw'n Defoliwn. 


4 O Arglwydd cu, a-gawn ni fod 
Byth mewn fath Nyehdod Ene'd ? 
Mor brin ein carjad attat ti, | 


A' th Eiddo 1 ni helaethed. 
5 Tyr'd Yſpryd Glan, Colommen Ne, 
A'th holl Bwerau bywiog; 
Tann Gariad Criſt ar led o'n mewn, 
Ni *ddolwn Dduw'n fwy 'gwrefog. 


XXXIII. Maw! i DDV am Greadigaeth F 
Phrynedigaeth. . | 


1 OED ſaw} na adnabu'th Ras erio'd 
Eſgeulus o dOgoniant ; | 
Ond caift ein Can ni byth goffau 
Dy Ryfcddaday a'th Foliant, | 


— 


— 


116 HyMNAv @a LI. II. 
2 Ein Can, O Dduw, i'th Orſedd fry, 


Anfonwo ni i fynu; 
Gogoniant fyth ir Tri yn Un, 
A ddyg i Ddyn Ddajoni. 
3 Efe (a'i Enw byth fawrhair) 
Yw'r hwa 'i Air a'n ffurfiodd; 
Dychwelodd ni o'n Cyflwr caeth, 
A'n Hiach + wdwriaeth gweithiodd. 
4 Hoſanna, bydded i'r holl Nef 
- All draethu'r Llef yn liawen ; 
Attebed Creigiau, Bryniau a Bro, 
Hyd ne's dadſeinio'r Ddaeren. 


XXXIV. Eiriolaeth CRIST. 


1 128 aeth ein Prynwr byw 
Ger bron ein Duw Yr Bywyd, 
I gael taeneHu'i Waed mewn Hedd 
Ar draws yr Orſedd dantlyd, 
2 Ni ddaw un tanllyd Gofp yn awr, 
Na Llid i lawr oddi yno; 
Pan gyhudder y Pechadur triſt, 
Ei Waed mae Criſt yn bledio. 
3 Fry o flaen Wyneb dig ei Dad 
Ein tlawd Ddeiſyfiad dyry; 
A'r Tad ei Daran heibio dyd, 
A bydd yn hyfryd wenu. 
4 Yn llawen gallwn foli nawr 
Ein Creuwr mawr heb Ddychryn 
Derbyn ein Mawl mae'r Ieſu mwyn, 
Ac yn ei ddwyn i'r Brenin. 
5 O ſeiniwn gyda Pharch a Zel 
Ei Glod yn uchel allan; 
Hoſanna i Dduw y Gras bob tro, 
Am roddi heibio'i Daran. 


XXXV. Yr un. 


I n eich Golwg ſynu ir Nef, 
Eich Prynwr ef ſydd yno; 
Ger bron y Tad eiriohwr mwyo, 
Vn gwrando ch Cwyn a phledio. 


. 


A 


2 Bu farw, f*'Enaid, troſot ti, 
* A'i Waed yn Lli' a gollodd ; 
Boddhaodd Gyfiawnder ar y Pren, 
E |; At Dduw uchben dyrchafodd. 
3 Gweddiau nawr a Mawl y Saint, 
* I'r Nefoedd maent yn eſgyn; 
| Can's Criſt a'i Aberth ſydd bob tro 
"By Yn eu cyflwyno Yr Brenin, 
41 Rhoed y Papiſtiaid Hyder gwag 
uy Mewn Seintiau ag Angylion ; 
Na cheiſiwn fath Ddadleuwyr hyn 
O'n plaid i erfyn troſom, 
5 Teſu yn unig a gaiff ddwyn 
At Dduw fy Ngbwyn yn ddiau; 
Efe bereiddia ar bob Cam 


£ 


6 Gogoniant byth i'r Brenin mawr, 
Hoſanna nawr trwy'r Nefoedd : 


O'i Galon Foliant filoedd. 


| Graſuſau yn teyrnaſu; 
Cariad yw'r pennaf o'r rhai hyn, 
A Chariad ſy'n eu nerthu, 


3 2 Gwybodaeth, och! ni thal hi ddim, 


Nac Ofan llym na Doniau; 
1 Er ymladd, Pechod bia'r Dydd, 
'$ O's Cariad fydd yn eiſiau. 
1 3 Cariad a wna i'n Traed ni wau, 
Ac ufuddhau heb ballu ; 


Y Diaflaid credu a chrynu wnan' 
Ond ni all Satan garu. 


10 | 4 Hwn ydyw'r Gras, yn fyw a fydd 
8 Pan ddarffo Ffydd a Gobaith; 
A hwn a dery'r peraidd Dant 


Fy Ngweddi a'm Griddfannau. 


Tn Duw i Griſt rhoed pob gwir Sant 


XXXVI. Cariad i BDU. 


I Wwynfyd y Galon bur lle mae 


Yng Ngwlad Gogoniant eilwaith. 


6 Ll, II. Cruantarav YsrRyDOL., 1237 


5 Cyn 


118 HVYMNAU a2 LI. II. 


5 Cyn i ni ado'r priddlyd Dy 
(Y Babell ſy ar Ogwydd) 
Adenydd Cariad ſy'n ein dwyn 
I wel'd Gwen fwyn ein Harglwydd, 


XXXVII. Byrdra a Thruenir Bywyd hun. 


1 IN Dyddiau, och, ſy'n fyrrion iawn, 
| O Flinder a Thrueni'n llawn; 
"Chydig a drwg,* medd Abra'm gynt, Gen- 


A'r Patriare wydde'n dda eu Hynt. 147.9 


2 Rhyw Derfyn cul o Amſer yw, 
A ro'w'd i Ddynion yma i tyw; 
A Phoen a Phechod red o hyd, 
Trwy'r trugain Mlwydd a deg i gyd. 
3 O's drwg a*chydig raid ich' fod, 
Fy Nyddiau rhedwch ar y Rhod; 
Munudau o Bechod, Dyddiau o Wae, 
Ni's gellwch hedeg yn rhy glau. 


4 Par'toed Duw'r Cariad f*Enaid cu, 
A galwed hw i'r Nefoedd fry; 
Mae Iechydwriaeth yno heb Drai, 
A phur Ogoniant i barhau.-. 


XXXVIII. Ein Cyſur yn y Cyfammod a wnaeth- 


pwyd a CHRIST. 


1 7 gadarn yw Addewid Duw, | 
Hyd nod pan guddio'i Wynebpryd;- 
Fe roes yn Nwylaw'n Prynwr gwiw, 
Ei Ogoniant Mawr a'i Ras i gyd. 
2 Pa'm ynte cwyni, ffEnaid cu; 
Gan ein bod ni a Chriſt yn Un? 
Dy Dduw i'w Saint yn ffyddlon ſy', 
Can's Ftyddlon yw i'w- Fab ei hun. 


3 Dan Wenau'i Gariad bum i byw, 
Ac a feddiannais Ran o'r Nef; 
Am Ras dderbynniais molaf Dduw, 
Ac am ſy'n ol mi coeliaf ef. 
| wh XXXIX. 


* 


* 
* 
LA 
„ 
1 
13 
Ax 
i * 
hs 
8 

2 
ry * 

* 
7 
FR N 
* ＋ 4 

# * 
& * 
F - , 

* 
1 
1 * 
” 

* 

7 

bh is 
4 
1 
bt Y 

7 Y 

0 .- 
ao % 

A 

* 


1. II. CMHANADAU YsrRvnoL, 


* 


Mm "? Byd. 
1 


4 Y'R Meuſydd nefol fry lle rhed 
13 1 Y Dytroedd bywiol pur ar led, 
x Dymunei f' Enaid hedeg nawr. 
> Ond Pechod ſy'n ei waſgu i lawr. 
2 Dy werthfawr Waed, anwylaf Griſt, 
1 0 All dynnu'm holl Euogrwydd triſt; 


A thithau G'lommen nefol fwyn, 
All ar d'Adenydd ynd'm dwya. 
3 Pe gallwn eſgyn fynu i'r Ne", 
% A gwel'd Gogoniant llawn y Lle; 
Mor fach mor wael y fyddei'r Byd 
A'i Bethau yn fy ughyfri' gyd. 
1 4 Un Olwg ar fy Nuw a wnai 
Devrnaſoedd Byd ddiflannu'n glau; 
A Dynion ;hwythau'n darfod fydd, 
Fel Canwyll drenga ganol Dydd. 
s Ymladd ac ymlid allent hwy, 
Eu Swn ni 'ſtyriwn i ddim mwy 
Na Dalen wan yn figlo ar Bren, 
Pan f'ai Taranau yn rhuo uchben. 


6 Y Brenin mawr, Duw oll yn oll, 
Gad weld dy Wyneb tég heb Goll; 
Z A'm holl Bwerau ſeinia' i ma's 
= D'anfeidrol Fawredd di a'th Ras, 


XL. FHyfrydwch yu NU. 


Pa Ddigryfwch didrange ſy', 

Fy Nuw, ar dy Ddebeulaw fry; 
Nor hoff yw'th Bebyl! yn y Byd, 
Le ry'm yp gwel'd dy Wynebpryd. 

2 Y Wennol yn dy Dy a ſai', 

A thrudar yn dra firiol ma'i; 

A chodi mae'r Ychedydd lon, 

I byngcio fry i'th Awyr Don. 

28 A ninneu, Dduw, pan f'om i'th Wydd, 
2X Maw! i ti rhown a Thafod rhwydd ; 


* 


"x 

wo 
Mg % 
* 

-= NY 
# . 
A 

= 


119 


3 XXXIX. Golwg ar DDV ynein mawrhba iir 


Neu's 


N 


120 Hyunav « 11. 11. i 


Neu'n gwledda amgvlch Bwrdd ein Tad, 9 
Clodfori*ry'm dy Gariad rhad. | 


4 Tro'r Ieſu yn llewyrchu'n lawn, 
Canu ac eſgyn fynu wnawn ; 
Ond pan y cuddio'i Wynebpryd, 
Ein Henaid ſy'n dinoeni o hyd. 


5 Fel y Golommen unig ſydd 
Yn cwyno yn ei Gweddw-dod prudd; 
Trwy'r Goedwig oll ehedeg ma'i, 
I chwilio'i Chydmar dan driſtau. 


6 Fel hyn y mae'n Meddyliau heb feth, 8 
Yn gwibio'n flin o beth i beth; i 
Gollwng yr Aden 'ry'm yn drift, E: 
Pan gollom Lewyrch Cariad Crift. "4p 


XLI. Dioddefiadau CRISsT a'i Ogoniant. 


I Yrchafwn uchel Glod yn awr, 
I oguwch Fab jehofa mawr .; 
Fy Nhafod deftro, a ſeinia i ma's 
Ei Ryfeddodau ef a'i Ras. 
2 Cin fel y gad'odd ef ar Hynt 
Y Nefoedd a'i Ogoniant gynt ; 
Mor glau a ſiriol hedeg wnaeth 
Ar Edy n ſerch trag'wyddol daeth. 


3 I Fyd camweddus diſgyn wnai, 
Pa codi ni o Ddyfnder Gwae; 
Ac i ddihuddo Llid ein Duw ; 
A marw wnaeth i ni gael byw, 


Uffern a'i Llewod rhuo wnaen?, 
A'i werthfawr Waed tywalltei rhai'n; 
A phwyſig Boen a'i gwaſgei i lawr, 
Sef Beichiau'n holl Euogtwydd mawr. 
s Obry yng Nghyſgodau Angeu du 
Ein Cadarn Jor Carcharor fu; 
Y Caeth o'i Garchar aeth yn rhydd, 
A chododd i drag*wyddol Ddydd. 
6 Edrychwch Plant y Dydd trwy'r Llen, 
Tw ddiſgiair Orſeddfainge uchben ; 


Gwelwch pa Ogoniant firiol ſy? 
Yn Nhegwch gwedd ei Wyneb cu, 7 *Mhlith 


* 


1 4 

1 * 
* P »# 
= * 

1 4 


LI. II. CANTAPDAU YsPRYDoL. 
"I 


'Mhlith miloedd o Gantorion gwiw, 
Teyrnaſu mae y leſu ein Duw; 

A'i Fawl yn llanw ca Tafod ſy', 
Ne's ſeinio'r holl Waſtadedd fry, 


1 XLII. Uſern, neu Daialedd DUTY. 


IMA YD 3 pharchedig Ofan 
bes? 'E A difalch Gan yn awr, 
Ein Henaid f'o'n addoli 
” Y Duw ofnadwy mawr; 
Gwir Barch ac Otn a weddei 
Pr Tafod yn ddiſerth, 
A fyddo yn llefaru 
Am Ddychrynfeydd ei Nerth. 


Pell yn y Dyfnder obry, 
= Liletrig Tywyllwch du, 
= Tir Dychryn ac Anobaith, 
A Phoen anniben ſy'; 
= Cykawnder adeiladodd . 
3 . Gynt yno Uffern chwith, 
Ac a ofododd ynthi 
| Dryſorau o Ddial byth. 
= Trag'wyddol Heintiau yno, 
2 A thrwm Gadwynau ſy'; 
Arteithiau a Phoenau dirfawr, 
Mew tanllyd Farwor du; 
A Saethau wedi lliwo 
Yng Ngwaed damnedig rai, 

I beri Poen a Blinder 
Z Trag'wyddol i barhau. 
Mae Satan Demtiwr yno'n 
Pechadur cyntaf fu, 
F Vn rhuo a chnoi'r Cadwynay 
= FHaiacnaidd arno ſy'; 
= Yn ofer yn ymdrechu 

2 Am godi o'r Fagddu fawr, 
Mae Pwys dy Ddwylaw gadarn 
7 Byth yn ei gadw i lawr, 
= Yno mae 'Sprydoedd euog, 
= Hiliogaeth Adda a'i Ryw, 
Tn udo ac yn *ſgrechen, 
= Dan drom Wialen H uw: 


— Py” fin At 


121 


122 HyMNAU 4 LI. II. I 
Gynt *roeddent yn dibriſio'r | 


lachawdwr mawr a'i Ras, a 
Ne's iddynt wiſgo o'r diwedd A 

Amynedd Duw i ma's. Df 

6 Cryn, f' Enaid, a chuſana YL 

Y Mab, rhag ofn ei Lid; 
Ac ufuddhewch Droſeddwyr 

I'w Alwad ef mewn Pryd; 
On'te mae'ch Damnedigaeth 

Yn bryſio mlaen bob Awr, 
Ac Uffern yn Safn rythu 

Am gael eich llyngcu i lawr. 


XLIII. Ymoſlyngiad DUVY at. ein Haddoliad. 


1 UW, rhytedd yw dy. Ffafar hael ; 
A drig yr Arglwydd gyda ni? 
Pa beth ar Wyneb Dacar wael 
All demtio i lawr dy Gerbyd di? 


2 Da gall'ſit lanw'th Orſedd fawr, 
A gwrando Cerddi Gabriel lin; 
Ond diſgyn mae'th Fawrhydi i lawr, 
A phlygu i wrando'n lafar Gin, 


3 Duw mawr, mor dlawd yw'r Tal a gai, 
Am dy anfeidrol Gariad gwiw; 
Dy w Geiriau ond Gwynt, Tafodau ond Clai, 
Ond dy Drugaredd dwyfol yw. 


XLIV. Vnoſiyngiad DVM at Achofion dynol. 


1 F'R Arglwydd ſy'n teyrnaſu fry, 
I A gwePd o bell bob Genedl ſy', 
Heded trag'wyddol Glod i'n Duw, 
I ddatgan mor haelionus yw, 


2 *Fe'r hwn all ſiglo'r Ddae'r a'r Nef 

A'i Air, neu Pi Wialen gref, 

Ei fawr Ddaioni rhyfedd yw ; 

O pa ymoſtwng y mae Duw! 

Duw mawr, ymoſtwng y mae ef, 

I edrych Gwaith Angylion Nef; 

A thaflu'i Olwg *lawr yn llon, | 

I edrych Hynt y Ddacar hon. 4 Mae'n 


—_—_ 
= 


* 
oY 
£ 
£ 
= 


Z j 


IL 


* oy 
* 
3 . 
= Ch 
* x 3 
, \ 0 


1 
© 25 


o 
On. 
* 
' * 


A „ 
£-+ 
* 


1 
T 1 


1 
N 
4 


I. II. CMA DAU YS PR Yo. 
4 Mae'n goruwch lywodraethu'r Byd, 


A'n gwael Achoſion ninneu i gyd; 
Ond i Eneidiau difalch prudd 
Ei Ofal a'i Gynghorion rhydd. 


's Ein Cwyn a'n Dagrau y'm yn dwyn 


I Fynwes ein Iachawdwr mwyn; 
Fe'n gwrendy mewn galarus Awr, 
Ac eſmwytha ein Beichiau mawr. 


R I 6 Ni all T'wyſogion y Byd hwn 


Gyflawni'r fath Oſtyngiad, gwn; 


Can's codi Pryfed cuwch ni wnawd, 


Uwch eu Cyd-bryfyn mwya' tlawd. 


7 O na allei'n Calon chwilio i ma's 
= RKRyw — N f'ai mor tawr a'th Ras! 


Pr drydedd Nef ein Can cei dd'od, 
I ddyſgu i'r aur Delynau'th Glod. 


Y Enaid deffro, am Tafod can, 


123 


XLV. Gogoniant a Gras ym Mherſon CRISr. 


Ardderchog Glod i'r Arglwydd glan : 


Hoſanna 'r trag'wyddol Dduw, 
Ei Gariad ef diderfyn yw. 


Lf. Ngwyneb Criſt llewyrcha i ma's 
y | 


delw deccaf oll o'i Ras; 


Gwnaeth Duw ym Mherſon Ieſu glin 
Waith mawr, tu hwant i ddim o'r bla'n. 


3 V Ddaear faith, a'r ehang For, 


Sy'n datgan Gwaith ein cadarn Ior; 
A'th fawr Ogoniant welir fry, 
Yn ddiſglair ym mhob Seren ſy'. 


4 Ond yn Edrychiad Ieſu cawn 


Weld holl Ogoniant Duw yn llawn; 
Diſgleirdeb hoff ei Wyneb ef 
Llewyrcha'n fwy na holl Lu'r Nef. 


5 Gras, mae fe'n Deſtun peraidd braf; 


Wrth Enw'r Ieſu llawenhaf: 

Angylion ſefwch ar y Swn ; | 

O'r Net i'r Ddae'r datſeiniwch hwn. 
ES L 2 


6 Ona 


124  Hymnavu & 


6 O na all fyw i fyn'd i'r Lle, 
Cawn weld ei Wyneb hawddgar e&'; 
Yno'i holl Degwch eglurhair, 
A'i foli wnant Ir Delyn aur. 


XLVI. Cariad i'r Creaduriaid yn beryglus, 


I OR wag yw pob Peth ſy'n y Byd! 
Twyllodrus yw'r Peth tecca'i Bryd: 3 
Vm mhob rhyw Bleſer Gwenwyn ſydd, Bs 
Ac ym mhob melus Faglau cudd, | . 


2 Y Peth diſgleiriaf dan y Nef, 8 
Rhyw Lewyrch gau a ddyry ef; | 2 
Otnwn tod Perygl yn neſau, | 
O's Pleſer fyddwn yn fwynhau, 


3 Y Pethau anwylaf o'n Mwynhad, 
Ein Fryns agoſaf a'n Cyd-wa'd; 
Sy'n rhannu ein Cariad, Camwedd yw, 
A gado ond hanner hwn i Dduw. 


4 Anwyldra Serch Creadur ſy* 
Yn gweithio yn ein Cnawd mor gry”; 
Ar hwn y rhed ein Calon ffol, 
Ni's gallwn chwaith ei galw'n ol. 


5 Dy Degwch, f'anwyl Brynwr wyd, 
I'm Henaid f'o'n drag'wyddol Fwyd ; 
A Gras a dynno'm Serch i gyd, 

O bob Creadur ſy'n y Byd, 


XLVII. Moſes yn marw yng Nghol DU. 


I I ddichon Angeu beri Braw 
Pm Henaid o's bydd Duw gerllaw; 
Awn trwy'r Cyſgodau t'w'lla ſy', 
Heb ofni dim o'r Angau du, 
2 Gallwn ymadael a phob Dim, 
Pe archei fy Nghreawdwr im'; 
A myn'd pe galwei ef ar Hynt, 
A marw fel gwnaeth Moſes gynt. 
3 Pe gallwn ddringo i Biſca Fryn, 
A gwePd y Wlad addawyd in'; 
Hiraethei Nghnawd am gwympo i lawr, 
A pbrudd weddiei am yr Avr. 4 A mod 


88 * 


1 14 


I. II. CHANIADAU YSPRYDOL, 125 


A mod yng Nghol fy Nhad o'r Nef, 
Fy Anadl gwan anghofiwn | ef; 
A cholli Mywyd wnawn i 'n lon, 


4 2 Yn y Farwolaeth hyfryd hon. 


—_ 1 © 
* * £ 


1 
30 
a 
"4 
& 
wu 
= d N 
- 8 * 
. 
re 5 
2 
1 
qc 
1 
o Fl * 
| 1 
4. 
x 
1 
1 
k 
4 
"x 
4 
8 
* 
. 
* 
* 


4 . 
*% 4 2 


# 
MY \ 


4 Fy Enw ar ei Ddwy-fron ſydd, 


4 XLVIII. Cyſur dan Ofdiau a Blinderau 


£ E gwenei f'Arglwydd *nawr yn llon, 
P A dangos f Enw i ar ei Fron; 

Fy Mhoen dros dro'i anghofio wnawn, 

A "Phleſer yn lle Blinder cawn. 


7. Ond, O! fy Nhriſtwch byth a drig, 


Wrth S fy Ieſu fel yn-ddig ; 


# Fy Yſpryd ſyrth, a'm Cyſur fy, 


A minnau'n ſwrth ddi-fywyd ly” . 


# 3 Ond, f'Enaid, pa'm y cwyni'n llyn? 


Mac'i Gariad e'n cynhyrfu er byn 
Ei Saint ſydd ar ei Galon fwyn, 
Mae'n teimlo'u Cur a gwrando'u Cwyn. 


A byth yn Llyfr y Bywyd bydd; 
Dewiſach gennyf yno'i fod, 
Nag yng Nghof Lyfrau'r Byd a'i Glod. 


5 Pan loſgo'r Tan diwedda'r Byd, 
Diſgleiria ffEnw i yno o hyd ; 
O Lyfyr mwyn yr Oen ni mad 
Gwaith *Sgrifen-law'r trag wyddol Dad, 


6 Fy Oes yn bwyllig bellach traul, 
Wrth godi a goſtwng caiff fy Haul 
Droi'n araf fynu ac *Jawr i'r Rhiw, 


Tr'wyf yma'n diſgwyl Amſer Duw. 


5 XLIX. DUV'r Mas gogyfuwch d'r TAD, 


Do Brenin y Gogoniant mawr, 
Ein Henaid blyg o'th flaen i r; 
Mew goſtyngedig iſel Fryd, 

Dymunem dy addoli o hyd. 


2 Trwy'th Allu a'th Ddoethineb gwnai, 
A Gair, holl Nattur ufuddhau 
L 3 A *moi- 


126 HYMNAU 3 LI. II. 


A *moſtwng mae y diſglair Ser, 
I *Wyllys eu goruchaf Ner. 

3 Mil o Gerubiaid diſglair fry, 
O gylch y Duwdod ſanctaidd ſy'; 
Ond pwy o Blant Goleuni 'nawr, | of 
GCyſtadla a thi'r Jehofa mawr? | 


4 Etto mae un fel Dyn a gaed, | 
Y Ieſu wiſgodd Gig a Gwaed ; | 
Ei dybio'n Drais, efe nid yw, 
I gleimio bod goguwch à Duw. 


5 Gogyfuwch eu Gogoniant y'n, 
Eu Hanfod hefyd byth yr un, 
Er yn wahanol yn y Gair, 
Duw'r Tad, Duw'r Mab, eu henwi wnair. 


6 Am hyn i Griſt rhoed pawb o'r Saint 
Barch ac Addoliad yr un faint; 
Moled Angyhon ef bob Rhyw, 
Addefed Pobloedd oll e'n Dduw. 


L. Maritoolaeth yn ddychrynllyd, neu yn hyfryd. 


I Arwolaeth, Dydd o Driſtwch yw, 
Pr rhei'ny nad oes ganddynt Dduw, 
Pan orfo i'r Enaid ado 'i Nyth, 
A *mofyn am ei Drigfan byth. 


2 Ni faidd ef edrych fynu 'r Nef, 
Euogrwydd trwm {el Cadwyn Gref, 
Gan faint ei bwrs a'i llyſg i lawr, 

I D'wyllwch, Tan a Phoenau mawr, 

3 Deffrowch Fforddolion Uffern ddu, 
Ac ofnwch Bechaduriaid hy; 

O'r Ddaear cewch eich gyrru i fyw 
Byth yno tan ddigofaint Duw. 


4 Edrychwch Ddull y Pydew cau, 
Ymagor am eich llyngcu mae; 
A'm Henaid edrych ditheu i lawr, 
A chanmol Ras d'Achubwr mawr. 


5 Duw, mawr ei Gariad ydyw ef, 
Addawodd 1 mi Deyrnas Nef; 
A dyſgodd f'Enaid hedeg fry, 

Lle mae'r Yſprydoedd happus Lu. 


— 4 
» — 


, 


* p * * x 
Mo 4.2, xe 


LI. 


4 LI . II. 


25 
16 


CHANIADAU Y$SPRYDOL. 


Par'to fi, Dduw, fod ger dy fron, 
Doed wedi'n y Diwarnod lon ; 
Doed Angau a rhyw nefol Lu 

1 gyrchu ymaith i'Enaid cu, 


> F UW, pa druenus Wlad yw hon, 


I Bererinion ar eu Taith; 
Dim jachus Goed na Ffrwythau llon, 
Na Ffrydiau o Gytur bywiol chwaith, 


2 Ond pigog Ddrain ſy' trwy'r holl Dir, 


A Gwenwyn marwol dyf yn llawn; 
A*r holl Afonydd yma'n wir, 
Sy'n llifo o Ddyfroedd enbyd iawn. 


3 Etto trwy'r cyfryw erchyll Le, 


Mae'r Llwybr cul tua Thy ein Tad; 
Dy munem gadw'r Ffordd i'r Ne', 
Duw, boed i ti gyfeirio'n Tra'd. 


4 Milo Fwyſtfilod, rheibus Dorf, 


O ddeutu'r Goedwig ſy' mhob lle; 
Ond Llew o Juda geidw'r Ftordd, 
A'r Dieithriaid drwg yn jach i dre'. 
5 Noſweithiau hirion tywyll prudd, 
Ac ambell Lewyrch yma a gawn; 
Ond un trag'wyddol hyfryd Ddydd, 
Sydd yn y diſglair Fyd lle'r awn. 
6 Trwy Ddrain a D'ryſni mae ein Taith, 
Ond dringo fyno 'ry'm er hyn; 
Anghoho'n holl Flinderau maith, 
A chyrraed fry i Scion Fryn. 


7 Mae with y Pyrth Angylion mwyn, 


I'n gwawdd yn addfwyn mewn !r Ne”; 


Mae'r leſu'n greſo yno'i hun, 
V Pererinion blin i Dre”, 
8 Fry ar flodeuog wyrddlas Fryn, 
Ein Henaid blin caiff eiſte? lawr ; 
A chyfri'n llawen y pryd hyn 


9 Gwagedd ni lygra'n Tafod glan, 


Ein Teithiau trwy'r Anialweh mawr. 


A Phechau gwael ni flina'm Cluſt; 


% 


127 


Perer indod y Saint, neu Ddacar a Nefoedd. 


Anfeid- 


- 


128 HymMNau @ Ll. 11, 


Anteidrol Ras a fydd ein Can, 
A'n gwrando'n llawen y bydd Criſt, 
10 Trag*wyddol Glod i'r Brenin da, 8 
A'n dygodd ni vn iach trwy'r Byd ; 
Ein Tafod gorphwys byth ni wna, 
Ond canu'i Foliant ef o hyd. 


LII. Preſennoldeb D fydd Oleuni mewn Ty- 
wyllwch. 


I Fy nnon fy holl Lawenydd yw 
| Fy Arglwydd Dduw yn ddiau; 
Gogoniant fy holl Ddyddiau clir, 
A Chyſur fy Noſweithiau. 
2 Mewn T*wyllwch, o's ymddengys e', 
Mae Ngwawr yn dechreu torrl 
Efe yw'm firiol Seren Ddydd, 
A'm Haul os bydd yn codi. 
3 Y Nef o'm cylch diſgleirio bydd, 
A Llewyrch dedwydd goleu ; 
Pan dd'wetto Criſt mai'm Heiddo yw fo, 
A minneu'n Eiddo ynte. 
Fy Enaid am ymadael mae, 
Wrth glywed Geiriau'i Gariad; 
A hedeg fynu 'r Nef mewn Hwy], 
I 'mwaſgu i'm hanwyl Geidwad. 
5 Heb ofni'r Fall nac Angeu mwy, 
Mi dorrwn trwy bob Gelyn ; 
Adenydd Cariad, Breichiau Ffydd, 
A'm dygei'n benrhydd trwyddyn'. 


LIII. Bywyd brau, a Thragywyddoldeb yn dyfod 


ar ol, 


I T Arglwydd, wrthyt ti 
Addefwn ni rai di-rym ; 
Mor wan yw'n Pabell freuol hon, 
Pa Bryfed meirwon ydym. 
2 Ein Bywyd beunydd a fyrha, 
Fel yr amlha ein Dyddiau; 
Ac fel mae'n Pwls yn curo'n glau, 
O hyd neſau mae Angeu, 


LI. II. CHANIADAU VYVSRYDOL. 129 
3 Y Flwyddyn dry o ddeutu'n glau, 
TE A dirwyn mae i'n Bywydauz 
> Pile bynna' b'om, beth bynna' yw'n Gwaigh, 
"7 'Ry'm ni ar Daith 'n Beddau. 
| " 4 I'n gyrru i'r wech o'n cylch mae'n llawn 
LEY Beryglon mewn Parodrwydd; 

” A Heintiau llymion ym mhob Lle, 
8 In hebrwng ad re'n ebrwydd. 
> Du da, ar ba fath edau frau 
* Mae bythol Bethau'n hongian; 
Trag*wyddol *Stad pob marwol Ddyn, 
| Ar Linyn Bywyd egwan. 
„ 6 Gwynfyd neu fythol Wae yw Rhan 
Pob Enaid pan el ymaith ; 

Ac etto mor ddiofal blin 

— _ Y'm ni ar Fin Marwolaeth, 
7 Ein Tymmer gyſglyd, Duw, deffro, 
'® I rodio'r Ffordd beryglus ; 
1 A phan ymedy'n Henaid byw, 

Boed gyd a Duw yn gorphwys. 


LIV. Y Trueni o fod heb DDUIV yn y Byd, neu 
1 - ofer Luyddiant. 
1 I chynfigennaf fi byth mwy 
1 Mo honynt hwy ſy'n tyfu 
= Yn fawr annuwiol yn y Byd, 
A'u golud yn chwanegi. 
2 Cymmerant holl Bleſerau llon 
* Ddaear hon a'i Mwyniant; 
A chwyliant y Creadur trwy, 
; Can's Duw hwynt-hwy ni feddant. 
XZ Rhowch hefyd farw byth och Co', 
XxX A'ch Tyb mae'ch eiddo yw'ch Bywyd; 
Ond Angeu attoch ddaw ar fyrr, 
Ach Mawredd tyrr i'r Gweryd. 
2 Eich uchel Ben ei blygu rhaid, : 
| Fe hed eich Henaid ymaith; 
Heb wrth eich Gwely un Angel mwyn 
Tr Net Pw ddwyn yſywaeth. 


5 Eweh 


130 Hymnav @ LI. II. 


5 Ewch *nawr a boſtiwch eich holl' Stor, 
A' ch diſglair Dryſor Bentwr; 
Eich diſglair Lwch ſydd eiddo chwi, 
Ond eiddo fi yw Mhrynwr, 


LV. Byrdra Bywyd, a Daioni DUI. 


I A Fwg-darth gwag yw'n Hamſer brauf 
A'n Dyddia u'n glau ſy'n darfod ; 
Cyflym fe] Saethau'r India ant, 
Neu'r Ser a redant uchod, 


2 Munudau *nawr a 'mddengys in', 
Yn fuan ſy'n ymadoz 
Ni's gallwn byth ddweud, © Yma maent,” 
Ond dweud, Hwy aethant heibio.“ 


3 Ein Bywyd ar yr Aden ſydd, 
Neſau bob Dydd mae Angeuz; 
Y Funud cynta' caffom fyw, 
Marwolaeth yw yn dechreu. 


4 Duw mawr, er hyn mae'n Dyddian brau 
Yn cael 8 o'th Ddoniau z 
Ac o Halioni *th Ras *rwyt ti 
Yn lenwi ein Blynyddau. 


5 Rhoi maeth Drugaredd i ni fwyd, < 
A'n gwiſgo *rwyd à'th Gariad ; 
A'th Ras ſy'n pwyntio'r Ffordd wrth Raid 
I ddwyn ein Henaid attad. 


6 Gogoniant byth in Harglwydd cu, 
Ei Gariad ſy* heb Ddiwedd ; 

A byth molianner Enw ein Duw, 
Does Terfyn 'w Drugaredd. 


7 Fel hyn dechreuwn foli'r Ion, 
A phan y bo'ni'n *mado, 

Boed i'r Oes neſa' th foli o hyd, 

Ne's darfo'r Byd ac ſ' yntho. 


LVI. Diddanwch Cydtuybod dda. 
I Arglwydd, mor ddiogel adedwydd yw'r rhai 
Q * 8 dd yw 


yn teimlo Llawenydd am faddeu eu Bai; 

"Tai 'Stormydd Digofaint yn yſgwyd y Byd, 
O'a mewn y mae Nefoedd a Heddwch o TR. 
2 Mor 


LI. II. CHANIADAU YsPRYDOL., 131 


2 Mor felus a hyfryd y treuliant y Dydd, : 
Mewn pur Ddiniweidrwydd a Chariad a Ffydd; 
Ac araf a diſtaw, fel Cyſgod yn ud, 

Y rhed eu Munudau noſweithiol o hyd. 


3 Clau fel eu Meddyliau daw Cyſur i'w cwrdd, 
X © Ond nid hanner cynted y ffy ef i fwrdd: 
Eu Henaid ſy'n ddiſglair fel Canol-dydd llawn, 
A thawel yn waltad fel Haf-ddydd Brydnhawn. 


4 Mor fynych edrychant i'r nefol Fryn draw, 
Eu bywiol Ddiddanwch oddi yno a ddaw ; 
Mae'u Henaid mewn Gobaith hiraethlon trwy ffydd 
A'u Hwyneb heb Sorriant yn ſiriol y ſydd. 


5 Di'ſtyrant ymofyn Teganau gwag aur, 
Ond treuliant eu Horiau i fyfyrio'n y Gair 
I gyfiri'r Llawenydd a'r Gwynfyd ſy' fwy, 
Ddarparodd eu Priod uwch ben iddynt hwy. 


6 A ninneu fel 'Mwydod a Gwaddod yn gwau, 
Ymdroi yn y Ddaear, a'r Tywod, a'r Clai; 
Gras Duw adnewyddo'n Heneidiau yn iawn, 
A ninneu am Ogoniant ymgyrraedd a wnawn, 


LVII. Paradwys ar y Daaear. 


1 Ogoniant i'r Arglwydd ſy'n llywio'n y Nef, 
Ac anfon Bendithion oddi yno mae ef; 
Mynegi i'w Seintiau'r Llawenydd ſ'uwchben, 
A rhoi iddynt Brofiad o hono is Nen. 


2 Gogoniant i'r Arglwydd ſy'n ' moſtwng mewn hedd 
I Lwch ac Amwydod gael gweled ei Wedd; 
A dwyn i'n Gydewyn o'i Ogoniant i lawr, 
O gylch ei Draed ſanctaidd, pa Ffafr mor fawr ! 


3 Pan f'o'r leſu wedi'i goroni à phob Gras, - 
Yn tannu ei Belydr di{glair i ma's ; 
Mae'i'n Nef ar ein Henaid mewn rhan yma 'nawr, 
Gogoniant ſy'n dechreu blaen-darddu ar y Llawr. 


4 Paradwys o Wynfyd flodeuog a hardd, 
O fewn i'r Anialwch gwyllt yma a dardd; 
Ac ebrwydd 'rwy'n goſod pob Synwyr a Gras, 
Ar Bethau nefolaidd ſy'n felus eu Blas, 4 


132 HyMNAU 3 LI. II. 


5 Ar Ffrwythau'r Wlad nefol rwy'n gwledda'n lon 
Ac yfed i'm Henaid Ddiddanwch yn llawn ; (iawn, 
Diddanwch ſy'n tarddu yn,agos wrth Dro'd 
Yr Orſedd drag*wyddol, oddi yno mae'n d'od. 


6 Ond,iO! pa mor edrwydd mae'n Gwynfyd yn ffoi; 
Fy Mhechod ſy'n codi drachefen yn glol ; 
A'r Olwg hardd yma mae ymaith yn ddwyn, 
A'm gadael mewn T*w'llwch i alaru'n ddi-gwyn. 


7 Pa bryd, anwyl leſu, daw'r Amſer, pa bryd, 
Y gwela'i'r Dydd diſglair wy'i'n ddiſgwyl cyhyd ? 
Pan gaffwyf i adael (gan hedeg i'th Gol) 
Eu grwydd a Phechod a Th'w'llweh ar ol. 


8 Ifynu fr Meuſydd uwch Wybren y mae 
Dymuniad fy Enaid i fyned yn glau; 
Hardd Flodau trag'wyddol a dardd yno'n llawn, 
Ac anniflannedig Lawenydd a gawn, 


LVIII. Gwirionedd D UVF yr Addawwr, . nex'r 
Addewidion yw ein Diageluuch. 


1 Rag*wyddol ogoniant a rodder o hyd 
I'r hwn a oſododd Sylfeini y Byd: 
Rhown Faw] i'r Duw hwnnw, #1 Arfaeth fawr gref 
Rheoli'r Gre'digaeth fel 'mynno mae ef, 


2 Daionus yw'r Arglwydd, a'i Enw fawrhair, 
*Rhwn ſy'n Ilywodraethu ei Bobl à'i Air; 
Ac yntho mor gadarn a'i Arfaeth ddi-gryd, 
Ei 4 Adde wid ion 1 Ddy nion a ddyd, 


3 Mor gedyrn yw Geiriau Prophwdi ein Duw, 
A melus, ar rai mae ei Blant ef yn byw; 
Lleterydd Duw ydvnt, rhof ynthynt fy Nghred, 
Rh dd'wedodd a thannodd y Nefoedd ar led. 


4 Pob un ſydd mor gadarn ag ydoedd y Llef 
A yrrodd oddiamgylch holl Luoedd y Nef; 
Mwy cryf na Phegynau y Ddaear eill dau, 
Ar rai mae Olwynion Naturiaeth yn troi, 


5 Pa'm yna mae Ofnau ac Amheuon o'n mewn? 
Paham y mae'n Llygad o Driſtwch mor llawn ? 
Och! hwyrdrwm yw'n Calon, fel wedi ei chloi, 
I dderbyn Cyſuron mae'r Arglwydd yn roi. 

6 Oam 
2 * 


I. 11. CHANIADAU YSPRYDOL. 133 


| i O am gael Ffydd gadarn i gredu a gwneud 
** Yr hyn y mae Duw hollalluog yn ddweud, 


I dderbyn Efengyl ei anwyl Fab ef, 
A chleimio i'n hunain Lawenydd y Nef. 


F „ Ac yna pe figlei colofnau y Byd, 
A thorri Olwynion Naturiaeth i gyd, 
> Eiu Henaid diyigog nid ofnei ddim mwy 
> N#r Creigiau, pan gurei y Tonnau hwynt-hwy, 


8 Ein Gobaith trag*wyddol a gyfyd i'r Nen, 
—* Uwchlaw yr Wybrennau a welir uchben, 
Ile mae'r Adeiladydd trag'wyddol yn bod, 
** Teyrnaſu a chynnal ci Orſedd erio'd, 


LIX. Meddwl am Farwolaeth a Gogoniant. 


A meddwl pa mor.agos yw, 
Y rhaid it” ado'r Ty o Glai, 

Ec i ba ddieithr Fyd yr ai? 

2 A'm Llygaid *drychwch chwitheu i lawr, 
Y Bedd (ydd yn ſafn rythu'n fawr; 
Y Carchar tywyll diſgwyl mae, 

Pan ddelo'r Wys gael arnoch gau. 

3 O na allem farw gyd à hwy, 

XZ S$y'n*mado heb ddychwelyd mwy ; 

Ein Hyſpryd dyſgu hedeg wnai, 

I gyfeillachu à'r marwol rai, 


. 2 colta*'r Dydd, fy Enaid byw, 


4 Caem wel'd y Scintiau fry bob un, 

| Yn eu hardderchog Ddull eu hun; 
Rhyfeddem fod ein Henaid cyd 

Am fyw *mhlith Pryfed meirw'r Byd. 


s Dibrifio wnaem ein Gwiſgoedd cnawd, 
An holl Deganau, Tlyſau tlawd ; 

Am Hwyr hiraethu wnaem yn driſt, 

I *mddioſg a bod gyd a Chriſt. 


© Braidd na adawem ni mewn Brys 
Ein priddlyd Dai cyn deuei'r Wys, 
A phrudd weddio i'n Henaid gwan 
Fyn'd ymaith i', drag'wyddol Fan, x 
M * 


7 
7 
"+ 1 
* 
PE 


"«, 


I 24 HyMNAU 4 LI. II. 4 I 
LX. DUW y Tarantur, neu y Farn dditeddaf, I 


ac Uffern. 4 

I Enwch i'r Arglwydd, nefol Lu, 3 
| A'r Ddaear obry addolwch;z 2 
Holl Barthau Angeu ac Uffern ddu, N 

Wrth ſwn ei Allu crynwch. 4 


2 Ei Gerbyd trwſtfawr ſigla'r Ne“ 
Cymmylau yw ei Orſedd ; 
Yno mae'i Fellt, Dryſorau mawr, 
I ſaethu i lawr Ddialedd. 


3 O'i Ffroenau chwyth ef ffrydiog Dan, 
O'i Enau allan bollta, 
I rannau'r flammiau gadarn Lais, 
A Tharan erchlais rua. 


4 O, f'Enaid, coha'r Dydd ar Frys, 
Daw'r Duw digofus yma, 
I rwygo'r Net a lloſgi'r Mor, 
A Llid ein lor ymleda, 


5 Beth wna'r Pechadur gwael ei Hynt? 
Duw oedd ef gynt yn annog ; 
*Nawr ofni ei Daranau wna, 
A'i Air a't barna'n euog. 
6 Tymmeſtl o Dan digofus cryf 
Ddaw ar y Pryf gelynol ; 
A gwlawia ar ei Enaid noeth 
Yn Gawod boeth drag'wyddol. 


LXI. Hymn mewn Angladd, neu wrth gladdu. 


I O*® Beddau clywch alarus Gri, 
Megis pe galwid arnom ni; 
„ Dewch, gwelwch Ddynion byw y Tir, 
% Lle rhaid ich' orweed cyn b'o hir. 
2 Wyr mawr, eich Gwely fydd y Clai, 
% Ercuwch yw'ch Tyrau chwi ac'h Tai 
« Y Dewr, a'r Doeth, a'r gwycha'i Wedd, 
% Cant orwedd megis ni'n y Bedd,” 
3 Duw mawr, ai dyma'r Farn a d&aw ? 
A ydym ninneu mor ddifraw?  _* 
Yn rhodio beunydd'tua'r Bedd, Ys ob 
Ac heb bar'to1 yn well ein Gwedd. 4 Dy 


T1. II. CunAMIADAU VSrRY Dol. 135 


Dy fywiol Ras, Dad nefol, rho, 

Cymhwyſa'n Henaid ar fyr dro: 

Yna pan gwympo'r gnawdol Len, 

Ni hedwn fynu i'r Byd uchben. 

LXII. DUM, Gogoniant a Diffynfa Scion. 
| Happus Eglwys, ſanctaidd Le, 

() Mainge Gras dy Brynwr, Brenin Ne' ; 
Dy lin gynteddau ei Drigfan yw, 

Ti wyt ddaearol Lys ein Duw. 

8 Cedyrn yw'th Furiau, 'run ni ſyrth, 
 Rhyfelwyr neſol geidw'th Byrth; 

Ni ſyfla'th Sail, ſefydlog yw, 

A'r Gyngor doeth a Chariad Duw. 

2 D' Elynion, ofer yw eu Bryd, 

Vn erbyn d'Orſedd tery eu Llid, 

Fel tonnau'r Mor cynddeiriog caeth, 

Sy'n curo a Marw ar y Traeth. 


Ein Henaid mwy yn Seion trig, 

Heb ofni'r Fall na Rhufain ddig; 
Mae'i Freichiau cylch ei dedwydd Dir, 
Fel Amddiffynfa o Bres yn wir. 


Duw yw ein Haul a'n Tarian gref, 
Mewn Munud tywallt y mae ef 
O newydd arnom Belydr Gras: 
A'i Fawl ddatſeiniwn ninnau' ma's. 


LXIII. Gobaith am y Nefosdd ein Cynhaliaeth tan 
Brofedigaethau ar y Daaear. 


PX allwyf ddarllen eglurhad 

O'm Hawl trwy Ras i'r ne fol Wlad; 
A*m Hofnau oll *rwy'n ymiachau, 
A ſycha'm Dagrau a llawenhau. 


Pe codei'r Ddae'r ac Uffern ddu | 
Mewn Arfau'n erbyn f'Enaid cu, : 
Mi allwn wenu ar hyn o bryd, 

Er Llid y Fall a Gwg y Byd. 

Doed blin Ofalon megis Llif, 

A llym Ofidiau heb ddim Rhif, 

Ond i mi allu cyrchu i dret | 
O'r diwedd at fy Nuw i'r Nef. 

M2 4 D ifli no 


5 
1 
'S 
Art 
L 
1 
ft 
BY 
5 
9 
> 


136 Hymnav a Ll. H. 
| 4 


4 Diflino f*Enaid yno caf, 
Mewn Mor o Orphwyſdra nefol braf ; 
Ac ni ddaw un flinderus Donn 
Byth mwy ar draws f'heddychol Fron. 1 
3 
LXIV. Golygiad ar y Nef yn gwneuthur Angey © Y 
yn eſmwyth. 4 
AE Gwlad o Wynfyd pur heb Haint _ 
Byth, yno y teyrnaſa'r Saint; 5 
Lie nid oes tywyll Nos, ond Dydd, | 
A Phleſer heb ddim Blinder ſydd. 


2 Mae'i yno yn dragwyddol Haf, 
Ni wiwa byth o'i Blodeu braf; 
Ond Angeu tel Mor cul y ſy' 
Rhyngom a'r Wlad nefolaidd fry. 


3 Yr Ochr hwnt i Angeu a'r Bedd, 

Mae Meuſydd gwyrddon hardd eu Gwedd ; 
T Iſrael felly Online fu, 
Pw gweld tu draw'r Iorddonen ddu. 


4 Ond Dynion ſy'n ddigalon, gwn, 
I groef'r Cul-for cyfyng hwn ; 
Ar Geulan Angeu maent mewn Braw, 
Yn ofni morio drwyddo draw. 


5 O am pael Ffydd i ymlid fwrdd 
Y cul Amheuon ſy'n ein cwrdd; 
A gallu gwePd a Golwg glir 
Drigfannau dedwydd Canaan Dir. 


6 Fel Moſes gynt pe dringem ni, 
A gwePd y Wlad i hanſawdd hi; 
Nid oer Lifeiriant Angeu caeth 
A'n tarfei'n ol oddiwrth y Traeth. 


LXV. Trag: wydde! Arglwydaiaeth DL. 


I UW mawr anfeidrol wyt, a hae], 
A ninneu 'n wael Amwydod 
Boed i'r Gre'duriaid o bob math 
Dy foli a'th gydnabod. 


2 Dy Orſedd oedd erioed, Duw Ner, 
Cyn guneuthur Ser na Moroedd ; 
Ti wyt drag*wyddol fywiol Dduw, 
Pe trengei pob rhyw Bobloedd, 3 Nattur 


. 11. CANADA VSFRY DOT. 137 


3 Nattur ac Amſer oll heb gudd, 
th Olwg ſydd yn eglur; 


5 O ffurfiad Wybren gynt, a Llawr, 


Hyd y Dydd mawr y lloſgir. 


3 { Blynyddoedd trag 'wyddoldeb ſy* 


| N N breſennol itti beunydd; 
Does dim yn hen th Olwg faith, 
; 8 Duw mawr, na chwaith yn newydd. 


# 'Trafferthus yw'n Bywydau ſal, 
A blin gan Ofal ofer, 
X A'th Arfaeth di'n cynhyrfu mla'n, 
5 D' Achofion glan heb Flinder. 
Dow mawr anfeidrol wyt, a hael, 
1 | A ninneu'n wael Amwydod; 
Boed i'r Cre'duriaid o bob math 
| Dy foli a'th gydnabod. 


LXVI. Addoliad goflyngedig y Nefaedd. 


Iraethu'r wyf, O Dad o'r Ne", 
Am 1 Lle'th Breſwylfod ; 

Gadawn dy ddaearol Dy, 

Pth Dathe fry gael dyfod, 


> Gwel'd yma'r wyf o bell dy Bryd, 
A hyfryd ydyw hynny; 

Ond aros, Arglwydd, vn dy Gol, 
Mil mwy dymunol ydy'. 


3 A phob Llawenydd Cnawd *madawn, 
Am Olwg lawn o'th Orſedd ; 
Pleſerau byth oddi yno dardd, 
Rai newydd hardd a rhyfedd. 


4 Cawn yno weld y nefol Lu, 

Mewn diſglair Reſtri'n ſymmud ; 
Rhyfeddu a chatu byth yn ſ'wr, 
bs Ac yfed Dw'r y Bywyd. 
„ Hwy wrth dy Draed, bawb gyda rb, 
Dan gyfarch yr addolant; ; 


O flaen yr Ou trag wyddol mawr, 
Yn Dow i ny y ſoddant. 


6 Cydſtadlwn yno Yr Dyrfa i gyd, 
Meyn Gwynfyd ac Vfudd-dods 
M 3 Tra 


138 HyYMN AU a 


Tra gallwn foſtio LLAIL NVA Dix, 
*A'm Gwacevp I'm gydnabod. 


, "WT 

1 * 

Ll; II. 
_ 


*Eſay xl. 17. 


7 Pa fwya' wy'i'n weld: o'th Fawredd di, 


Myn'd yr wyf f'n fwy iſel; 


Tra ſoddwy*n llyn, fy Ngwynfyd ſy' 


Yn codi fynu'n uchel, 


LXVII. F/yddlondeb DV yn ei 


Addewidion. 


I Echreu fy Nhafod, cin er Budd, 
Ryw Beth ag ſydd anfeidrol; 


Galluog Waith, neu Enw mawr, 
Ein Brenin ciodfawr nefol,; + 


2 Llefara am ffyddlondeb Duw, 
A'i Allu gwiw cyhoedda; 
Can am ei Addewidion gwir, 
Mor ficir y cyflawna. 


3 Ei Iechydwriaeth ſeinia ar led, 
I Bechaduriaid marwol; 
V ſanQaidd Air 'ſgriſennodd in' 
A'i Law a Phin trag'wyddol, 


4 Fel byth mewn Argraff Bres gerbron 
Mae Addewidion cfo; 
Nid Gallu'r T*w'ilwch oll a dynn 
Y Leiniau hyn oddi yno. 
5 *Rhwa all ddileu y Byd yn län, 
A'i wneuthur pan y mynno, 
Fe dd'wed, a'i nerthol Air heb feth 
Sy'n cwpl&r Peth arfaetho. 


6 Gwir Air ei Ras mor nerthol ſy? 
A'r Gair wnaeth Llu y Nefo'dd; 
Y Llais a droes y Ser o'r bron 
Yr Addewidion rhoddodd. 


7 Llefarodd, “ Boed y Nefoedd fry,” 
Ac felly bu pan dd*'wedodd; 
Abra'm, mi fyddaf i tin Dduw,” 
A'i Air yn wiw cyflawnodd, 


8 O na chlyw'n inneu'th Lais ryw dro 
Yn dweud, mae f'eiddo fyddi;“ 


Hyn godei f'Enaid fynu'n lan, 
A dwyfol Gan ith foli. 


9 Gwnei'm 


| ; LI. II. 


9 Gwnei'm calon lammu a llawenhau; 


CHANIADAU YsSPRYDOL, 


A'r Nef ficrau et imi; 
Credaf i th hollalluog Lais, 
A Ftydd ni chais ond hynny. 


139 


LXVIII. Arglwyddiaeth DM ar y Mor, Salm 


cvii. 23, Cc. 


1 UW*r Moroedd, dy Daranau clau 


Wna'r Tonnau ruo a llawenhau; 
Ac un pair o'th Orchymmyn caeth 
A'u ſawdd yn ddiſtaw yn y Traeth, 


2 O's Moſes gwyd dy Wialen wiw, 


Gwahana'r Mor, ac adde'i Dduw; 
Adnabu gynt ei Greuwr cry?, 
Gwnaeth Le i'th etholedig Lu. 


3 Dy Byſg, Finteinioedd yn y Mor, 


A dalant Dreth i ti cu Hior; 
Y gwaela? o'r Pyſg ſydd yntho'n byw 
A naid i fvnu i foli Duw. 

4 Moliannus yw dy Allu'n wr 
Ymhlith y Genedl ſy'n y D'ur; 

Ac etto'r Morwyr eon hy 
Ni folant *mo'u Creawdwr cry*, 

3 Dy Ryfeddodau eu gweled cant, 

A ſeinio Can it byth ni wnant ; 
Tra'n ddiogel moriant yma a thraw, 
Melldithiant dy achubol Law. 

6 Mewn dw'rllyd Feddau yn y Fan 
Rhai ſoddant heb dd'od byth i'r lan; 
A'r rhei'ny ar eu hol ſy'n byw 
A gablant eu Gwaredwr Duw. 

7 O am ryw Arwydd dig o'th Law, 
Duw figla'r Tir a'r Moroedd draw; 
Tyr'd *lawr, rhag gwadu o Ddynolryw, 
Nad oes yn llywio'r Byd un Duw. 


LXIX. Mawt i DDUIV oddiwrth yr holl Gre- 


aduriaid. 


89 1 Ogoniant fy Nghreawdwr Naf 


A ganaf mewn Llawenydd; 
A galwa'i'r Bobloedd i fawrhau . 
Ku Lluniwr a'u Penllywydd. k 


1. 


2 Bf 


140  Hymnav 2 LI. II. 


2 Ef i Ddeheulaw'n ffurfio wnai, 
A'n Cvrph o Glai fe'u lluniodd ; 
Ond o Anadliad unig Duw 
Y daeth ein byw Yſprydo'dd. 


3 I addoli'r Dow y'm ninneu'n d'od, 
A'n Tafod ac i'n Calon; 
Gan gleimio Tras à'“r Nefoedd fry, 
A chanu Cerddi Angylion. 


4 Bwyſtfilod o bob Math a Dull, 
Ac Adar eſgyll deuant; 
A Chreigiau a Choed, a Thain a Dw'r 
Mawl !?w Creawdwr dygant. 


5 Diſgleiriwch chwi Blanedau'n lon, 
A Throed Otwynion Nattur, 
I'w foli ef heb flino o hyd, 
O ddeutu'r Byd yn eglur. 


6 Diſgleirdeb Enw'r Duw a'n gwnaeth 
Y Greadigacth llanwodd ; 
A'i Fawredd dwyfol hedeg mae 
Tu hwnt i Fryniau'r Nefo'dd. 


LXX. Dyad yr 2 LIFYDD, neu e f 
RI ST. 


I Endiged Foreu ar ei Wawr, 
Y darfu 'n Duw a'n Prynwr mawr 
Cyfodi fynu'n wych ei Wedd, 
A gorfoleddu ar y Bedd. 


2 Yng Ngharchar oer y Beddrod du 
Y Prynwr marwol gorwedd bu, 
Ne's daeth oddi amgyleh yn ddiludd 
Y trydydd, y pwyntedig Ddydd. 


3 I'r Bedd ae Uffern nid oedd gwiw 
Gyttuno o Drais i ddal ein Duw ; 
Y Congc'rwr codei o'r Bedd i'r lan, 

A rhwygodd ef eu Cadwyn wan. 


4 Ein Harglwydd mawr, i'th Enw di 

Yr Oriau hyn gyflwynwn ni; 30.7 
A ſeiniwn Gan hoſanna i gyd. — 
O Orfoledd am y cytryw a enen 


& 1.1, II. CHANIADAU YsPRYDOL. 141 


5 Trag wyddol Glod yn deilwng ſydd 
I'n Brenin dewr am gario'r Dydd ; 
Nefoedd a Daear, Creigiau a Mor 
Fo'n ſeinio'n llon Hoſanna i'n Ior, 


LXXI. Ambeuon yn cael eu gwaſgaru, neu Laws 
enydd yſprydol yn cael ei ddychwelyd. 


1 Eddyliau pruddion ymaith ewch, 
M Bryd * ch fi'n lonydd 
Fy Nhafod orfoledda yn Nuw, 

A hyfryd yw'm Llawenydd. 
2 Daeth Ofn a Th'w'llwch droſo'i'n llen, 
Soddwyd fy Mhen à Dagrau, 
Ne's dyfod Pelydr Gras i'm cwrdd, 
I yrru Fwrdd fy Ofnau. 

3 O pa Lawenydd nefol ſyn 
A brofais yn fy Yſpryd, 

Pan dd*wedodd Criſt mai” Eiddo o'wn i, 
Ac Eiddo ffm Hanwylyd. 


4 Nid gwiw i'r Temtiwr dorri'm Hedd, 
Dwyn fy Ngortoledd ymaith ; 
Un Wen o'th Wyneb, Ieſu cu, 
Ddwg gyſur i mi eilwaith. 


LXXII. Edifeirwch oddiwrth Deimlad o Daaioni 
DUI, neu Achwyniad o Anniolchgarwch. 


1 I dyma'r Diolch mwyn a'r Tal 
Mae Duw yn ga'l gan Ddynion? 
Amherchi'n llyn ei Gariad gwiw, 
Sy*n rhoi pob rhyw Fendithion. 
2 I ba fath Dymmer 'ſtyfnig gas 
Trwy Bechod atgas daethom; 
Mor gyndyn ceir ni vn ymddwwn, 
A Du mor fwyn tu ag attom. 
3 Arnom mae'n peri i'r Haul o hyd 
Roi'i Wres a'i hyfryd Olau; 
Ac inni mae'r Wybrennau'n troi, 
Pr Diben rhoi *ni Ddyddiau. 
4 Sgrybliaid !w Duw ſy'n ufuddhau, 
A phlygu'n Gyddfau i Ddynion ; 
Ond ni ynfyttach y'm a gwnaeth, 
Naecau'i Lywodraeth dirion. 5 Tro, 


Fl 
2 5 
, 
IS: 
5 
SJ 
& 
1 
7 
1 
5 
N 
= 2 


r 


142 HYMNAU 4 


5 Tro, tro ni, hollalluog Dad, 
A'n Henaid adnewydda; 9 
O'th Ras rho in' Galonnau o Gig, 8 
A'r C'lonnau Cerrig dryllia. 1 
6 Ein Hanniolchgarwch gynt i ti ** 
Fo'n hannog ni alaru ; 8 
Ac am dy Roddion newydd par 7 
Ni'n fwy diolchgar itti. 5 


LXXIII. Llawenydd trag wyddol ac yſprydol, nen 
Olwg wynfydedig o GRIST, 


I On ti fy Nuw, a'm Rhan, 
Y cwyd Llawenyde f Enaid gwan; 
A rhed tu hwnt 'r Wybren fry, 
A'r holl greuedig Fydoedd ſy'. 
2 Gorfoledd duwiol ffEnaid fydd 
Yn drech ni Braw yr Angeu prudd; 
Caf ado'n ol Farwoldeb gwan, 
A ffoi o Lwch y Bedd i'r lan, 
3 Ir lle teyrnaſa'r Teſu eu, 
Vm maith Eithafoedd Nefoedd fry, 
Caf dreulio trag' wyddoldeb hir 
Mew Pleſer a Chlodforedd pur. 
4 Mil miloedd o Flynyddau caf 
Wel'd a rbyfeddu'th Degwch braf; 
Ac Oeſoedd didrange eu parhad 
Y caf glodforith Gariad rhad, 


Pob Gwen oth eiddo, Ieſu mwyn, 
Anwyldeb newydd fydd yn ddwyn; 
A miloedd o Bleſerau a dardd 
O'r Prawf o'th holl Raſuſau hardd, 
6 Tyr'd, fy anwylyd, hed ar Frys, 
Dwg f'Enaid fynu i'th ddedwydd Lys; 
Can's blyſio mae fy Enaid byw 
Am wel'd fy Mhrynwr mwyn a'm Duw. 


LXXIV. | Atgyfodiad ac Eſgyniad CRIs T. 


I D*wyſog y Goleuni glän, 
Fu'n gwiſgo Cnawd, dyrchefwch Gan; 
Trwy Byrth hajarnaidd Angeu'r aeth, 
A dryllio'i gedyrn Farrau wnaeth. 2 Nid 


I. II. CANADA TSsrRTpoI. 143 
2 Nid Brenin braw yw Angeu 'nawr, 
. Er pan gyfododd leſu mawr, 
vv Fe dynnodd et ei Golyn lym, 
f A *ſpeiliodd Uffern fawr 4˙i Rym. 
3 Y dewr Gongewerwr, gwelwch ef | 
Yn eſgyn at ei Dad i'r Nef; 
A Chreithiau o Anrhydedd yn ei Gnawd, 
Yn orfoledò us wed!'r * Sawd, *Rhpſe!. 


4 Yno teyrnaſa'n Prynwr mawr, 
A gwaſzar ei Fendithion 'lawr : 
Ein leſu llanw y mae et 
Eiſteddfa ganol Gortedd Nef. 


5 Plant Dynion codwch tynu'ch Llef, 
A'ch holl Enerdiau atto ef, 
Mewn pur Ganiadau yn gyttun, 
I foli ein Prynwr Duw a Lyn. 


6 Angylion a'ch Telynau dewch, 
A'ch peraiid Dannau uwchaf trewch ; 
A holl greaduriaid Nef a Llawr, 
1 ſeinio Mawl Immanuel mawr, 


LXXV. Y Rhbyfe criſi'nogol. 


I AC ofna, f'Enaid, ſynu co'd, 
Am danat Arfau'r *Fengyl dod; 
Dos tu a'r nefol Byrth ymla'n, 

Lle'r aeth dy Gadpen leſu glän. 


2 Uffern a Phechod a'th wrthſai', 
Ond maeddodd Criſt y cyfryw rai; 
Ac wrth y Groes fe'u hoeliodd hwy, 
Gorchfygu'r Saint ni's gallant mwy. 


3 Beth er bod T'wyſog Uffern ddu 
Yn rhuo a llidio 'nawr mor gry'? 
Trag'wyddol Rwy mau a'u ceidw *lawr, 
I danllyd Bydew'r Fagddu fawr. 


4 Er bod dy chwantau o'th fewn mor fyw, 
Eu Hymdrech ola“ am Fywyd yw; 
Caiff Arfau hollalluog Ras 
Ddinyſtrio'th holl Bechodau cas. 
Am hynny, f*Enaid, pwyſa'n hy, 
: 8 8 Phorth y Netoedd 4 f 
Mae yno Hedd a Gwynfyd ha el, 
A Gwiſgoedd hardd i orchfygwyr gael; 6 Caf 


1 
W 
. 4 
2 wy * — 
- : 5 
a —_ 
>. * 2 l 
4 - M4 * * 2 * * "Ty 
| wag. 2 


144 HVYVMNAU 4 


6 Caf yno wiſgo Coron wiw, 
A gortoleddu yng Ngras fy Nuw ; 
A. moli wna'r holl nefol Lu 
FaArweinydd gogoneddus fry. 


LXXVI. Prynedigaeth trwy GR1sT, 


I P ddarfu i Rieni ein Rhyw 

| Anufuddhau a cholli eu Duw; 
Halogrwydd trwm eu Pechod drud 
A lygrodd ein Gwaed ninnneu i gyd. 


2 Toſturi at golledig Ryw | 
Gynhyrfodd Calon Criſt Mab Duw 
Diigynnodd *lawr o'i nefol Lys, 
Gadawodd Fainge ei Dad ar Frys, 


3 Tywyſog y Gogoniant mawr 
A dafle'i ddwyfol Wiſg i lawr; 
A'i Dduwdod blygodd ef heb lai, 
Mewn Llen o Gnawd, neu Gorph o Glai. 


4 A marw o Gariad arnom wnaeth, 
I'n gwared ni Drueiniaid caeth; 
A chodi ein ſyrthiedig Ryw 
I Fywyd eilwaith, ac at Dduw. 

s Ein Corph a'n Henaid, Arglwydd cu, 
A row yn llawen fynu i ti: 

Cymmer ni leſu it' dy hun, 
Dy Eiddo yn ddau-ddyblyg y'm. 

6 D' Anrhydedd glan a'th deilwng Glod, 
Ein Gorchwyl tra f'om byw gaiff bod; 
Caiff ein Tatodau byth heb dawl 
Fynegi dy haeddedig Faw], 


LXXVII. Maw! i'r GWAREDWUR. 


1 EWN Lilyngclyn o Anobaith du 
Yr oeddem ni Drueiniaid ; 
Heb Lewyrch (yn ein Cyflwr gwael) 
O Obaith cael Ymwared, 


2 Ondleſu gwych, Tywyſog Gras, 
O'i nefol Balas canfu 
Ein Cyflwr di-gynnorthwy ni, 
A rhedodd i'n gwaredu. 


>3 Diſgyn- 


. . CANADA YsPrryDol, 145 


Difgynodd lawr e o'i ddiſglair Lys, | - 
Pn codi ar Frys a'n cadw; | 

© Fe gollodd troſom ni ei Wa'd, 

| Ac aeth i Stad y Meirw. 

Fe ipeiliodd Allu'r T*w'llwch lym, 
Fee dorrodd Rym ein Rhwymau; 
Fe brynodd ein Heneidiau 'nol, 

* KRhag myn'd ir bythol Boenau. 
Nid gwiw i'r Cythraul, Elyn cas, 
My dreio'i atgas Droion; 
Ny ni oedd gynt ei Weiſion caeth, 
1 O'i Rwydau aeth yn rhyddion. 
5 O boed i't Creigiau a'r Bryniau o'u bron, 
X CGvrhoeddi ei dirion Gariad; 
A holl Dafodfau Dynolryw 
1 Foliannu Duw ein Ceidwad. 


Nyni a'th folwn, Arglwydd cu, 
Ein Henaid ſy'n awyddus; 
Holanna o gylch y Ddacar faith 
Pth Enw perffaith parchus, 


Eich aur Delynau Angylion trewch, 
Cyd-lawenhewch mewn Caniad: 

Ond wedi'r cytian alloch wneud, 
Byth ni ellir dweud ei Gariad, 


LXXVIII. Ofnadwy Allu a Daioni DUI. 


* hollalluog Arglwydd Dduw, 
Dy gymmar yw dy Allu; 

O Ddaear cryn wrth ei Air ef, 

A boed i'r Nef ymgrymmu. 


Bued i Frenhinoedd uchel Wedd 
O flaen ei Orledd blygu; 
Moſtyngwch Feilchion iddo fo, 
On'te bydd iddo'ch ſathru. 
Goruwch y Nef teyrnaſu mae, 
Ac a Dyrnodiau Dychryn | 
Fe dery annioddefel Bo'n 5 
Ar ei Elynion cyndyn. 
N 


4 Etto, 


146 HyMNAU 4 


4 Etto, drag wyddol anwyl Dduw, 

Hoff gennym yw dy ganmol; 
Dy Ras Deyrnwialen cyd yw hi 
_ A'th Wialen ddialeddol. 


5 Vm mreichiau Cariad cryf yr Ion 
Mae Seion yn ddiogel ; 

Nawdd Duw fel Mur Yn cadw ſy” 
Rhag Uffern ddu a Babel. 


6 I'c Brenin ſydd ar Orſedd Ne 7 
Y byddo'r lechydwriaeth: = 
Duw'r Gallu ni addolwn hwn, E 
Duw'r Cariad molwn eilwaith. 


LXXIX. Ein Pechod yr Achos © Farwolauh 
CR15ST. 


1 DDiar fy Llygaid aeth y Llen, 
Ce's Olwg amgen wedi'n 

Ar fy Mhechodau a'u Gwaith drwg: 
Pa Fyrddwyr mawr-ddrwg ydyn'. 

2 Ai dyma'r Bradwyr, Arglwydd cu, 
A'th ddrylliodd di'n ddi-ffafar ? 

A hoeliodd dy Ddwylaw a'th Dracd, 
Ne's llifo'th Waed i'r Ddaear? 


3 Ai am y Drygau wnaethum 1 
Fy Arglwydd cu a laddwyd? 

Cyfiawnder ddaliodd un Mab Duw, 
A'i Enaid gwiw guſtuddiwyd. 

4 Duw'r Heddwch maddeu Mhechod i, 
Ni chlwyfaf di ond hynny : 

O'm Calon ewch Bechodau mwy, 
Can's Ieſu wy'n ei garu. 


6s Rho nefol Arfau i'm', fy lor, 
O'th raſſawn Dryſor uchod : 

Cyhoeddaf Ryfel yn fy myw, 
Yn erbyn pob rhyw Bechod. 


LX XX, 


N 


1 

* 
135 Þ 
LES 
1 


ra 
8 
. 
Fr 2 . 4 4 
3 


3 1 

1 

= 

* 4 
17 

= 


| T LI. II. CHANIADAU YsPRYDOL., 


"=" A 


Elynion yſprydol. 


Fi Cyfod *fynu, f'Enaid byw, 
| A gorfoledda vn dy Dduw; 
= Fy Nhafod deffro, a ſeinia ma's 
Ar led ei ogoneddus Ras. 
2 Fy nghodi o Bydew Pechod wnaeth, 
A Phytrth agored Offern gaeth ; 
Sicraodd fy ſetyllta'n well 
Nag oedd cyn i mi gwympo *mhell, 
3 Rhoes Freichiau 'i fythol Gariad dan 
Fy Enaid lleſg blinedig gwan 
Ac fry ar Graig yr Oeſoedd gref 
Fy Nhraed rhag llithro oſododd ef. 
4 Dinas fy Nedwydd Drigfan i, 
A Muriau Gras amgylchwyd hi; 


Ac Iechydwriaeth cadarn gre” 
Fel Caer i gadw'r ſanctaidd Le, 


5 Gall Satan chwythu'i Falais Ilym, 
A'i Luoedd rao à'u holl Rym: 
Trugaredd Duw a'm ceidw o'r Nef, 
Ac ettyl ei Gynddaredd ef. 

6 Ocyfod fynu, f'Enaid byw, 

A'm Tafod can Fawl hoff th Dduw, 
A ſeinia Halaluia *nawr, 
Pm Prynwr mwyn a'm Brenin mawr, 


I EL hyny dywed Brenin Nef, 
« Deffro fy Nghleddyf am Llaw gref, 
« Deffro fy Llid a tharo'r Dyn, 
* Fy Nghyfaill anwyl i fy hun.“ 
2 A Dial Duw yn arfog daeth | 
I lawr wrth ei Orchymmyn caeth; 
Ir Dyrnod Criſt a ufuddhai, 
Gogwyddo'i Ben a _— wnai. 
2 


147 


XXX. Gwaredigaeth a Chadwriacth oddiwrth 


LxxxI. Dioddefaint a Dyrchafiad Cxlsr. 


HYVMNAU 3 


148 
3 Ond O 'r Doethineb a'r Gras mawr 


Oedd gydi Dial Duw yn awr; 2 ] 
Bu farw i achub euog rai, 3 
Ac etto atgyfodi wna1, | / 
4 Perſon mor ddwyfol oedd efe 4 $1 
A *mroes i farw yn ein Lle, NP 
Fel gall'ſei roi ei Fywyd 'Jawr, | MM 
A'i gym'ryd fynu yr un Awr. A - 
5 Bydd fyw. teyrnaſa Ieſu o hyd, "8 


A chaned hol Genhedloedd Byd, 
A*r holl Angylion uweh y Llawr, 
Pa Prynwr mwyn a'n Brenin mawr. 


LXXXII. Tr un. 


I Antorion Seion, deuwch chwi, 
A ch peraidd Gerddi dygweh; 
Criſt y trag wyddol Dduw, yr un 
A Chriſt y Dyn, moliennwch. 


2 Cymmeiyd ein Cnawd ni a wnaeth 
I dynnu ymaith Bechod; 
A'i ſanctaidd Waed dywalltwyd gan 
Uffernol Anghynfilod. 


3 Och fi! y greulon Way w ffon 
A'i'n ddoton yn ei Vſtlys; 
A lliwo Arfau'r Myrddwyr wnaed 
A'i borphor Waed uchel-bris. 


4 Aeth Tonnau o Ofid dros ei Fron, 
Chwyddedig mawrion diriaid ; 
Mynyddau o hollalluog Lid, 
Fu hetyd ar ei Enaid, 
5 *Lawr i Gyſgodau Angeu is Nen 
Gogwydde'i Ben urddaſol; 
Cododd drachefn, a byw fydd e' 
Pan drengo Angeu'n far wol. 
6 Ni bydd i'r waedlyd Waywffon, 
Na'r Hoelion, mwy ei wanu; 
Can's Uffern wrth ei Enw a gryn, 
A'r Nefoedd ſy'n.ymgrymmu, 


z Ll. II. CHANIADAU YsPRYDOL; 149 


7 Ar Fainge ei Dad, mewn uchel Wedd, 
Mae'n eiſtedd a theyrnaſu : 
A*r Tad ddyd heibio't Ddial, a 


Bydd ar ei Fab yn gwenu, 


8 Yno'i Ogoniant ef a'i Ddawn 

8 Llewyrcha' n lawn Diſgleirdeb ; 
"XZ Bendithio'i Saint a'i Angylion wna, 
I dyddiau trag'wyddoldeb. 


LXXxIII. Digonedd Pardwn. 


Aham mae'ch Gwedd, Plant gweinion Duw, 
Yn gwilgo' r fath alarus Liw ? 

Pa Amheuon ſy'n gwanhau eich Ffydd, 

A meithrin eich Anobaith prudd? 


Pa beth er bod eich Beiau'n Llu, 
Amlach ni Ser y Nefoedd fry, 

Ac yn dyrchafu fynu o'r Llawr 

'r Nefoedd fel Mynyddoedd mawr? , 


Beth *tat'ch Fuogrwydd, yr un Pryd, 
Yn chwyddo, o ran ei Led a'i Hyd, 
Tu hwnt i'r Greadigaeth fawr, 

A'i Sail mor bell ag Uffern Lawr? 


Wele yma For yn llifo'ma's 

O fythol anffacledig Ras, 

A Ffrydiau Gwaed ein Prynwr Crit 
I toddi'r holl Euogrwydd triſt. 


5 Cyfodi a ſoddi'r Bryniau wnaeth, 
Does Terfyn iddo ef na Thraeth ; 
Pe chwiliem ein Pechodau mwy, 
Ni's gellir cael mo honynt hwy. 


> Bendithiwn Dduw a'i ryfedd Ras, 
Sy'n claddu'n holl Bechodau cas; 

A Gwaed yr Oen fy' n chwyddo'n Lli', 
Goruwch ein Beiau a'n Ty biau ni.. 


MW 


N 3 LXXXIV. 


1 > 
K # 
KF. 


150 HyMNav @ LI. 1. 


LXXXIV, Rhydd-did oddivorth Bechod a Thrueni 
mn y Nef. 4 


I CH, gryſed yw'n Pechodau cas, 
(A gwan yw'n Gras, yſywaeth) 
Torri'n Dyledſwydd maent i Dduw, 
A'n dwyn fel Diluw ymaith. 


2 Codi mae Tonnau Trallod blin, * 

A *Stormydd gerwin uchel; 3 

Ond fe ddwg Angeu'n Henaid cu N 
Fr Porthladd fry'n ddiogel. 


3 Yno, i wneud ei Arch yn rhwydd, 
Ein Traed cant ebrwydd ſymmud; 
Pechod ni oera, ac nt nad, 
Mo'n Zel, na'n Cariad tanllyd. 


4 Cawn eiſtedd yno, 3 ſeinio i ma's 
Ei ry fedd Ras bryd hynny; 
Pob Calon fydd yn llawn o Din, 
Pob Wyneb glan yn gwenu. 
5 Ei Enw ſanctaidd anwyl e“ 
Fydd yn ein Gene'n waſtad ; 
Ieſu a'i Iechydwriaeth fo 
Fydd Ddiweddglo pob Caniad. 


LXXXV. Gogoniant DLM uwchlaw ein RH. 
Jum. 5 
OR fawr, mor ogoneddus iawn, 
Yw'n Creuwr mewn Diſgleirdeb! 
Sy'n trigo mewn Goleuni glan, 
O ddirfawr Anfeidroldeb, 
2 Ein Hyſpryd hedeg fynu mae 
Tu #th Fainge a'th Fryniau nefol; 
Am wel'dey Tri bendigaid *ry'm 
A'r unig Un anfeidrol. 
4 Ein Rheſwm leda'i Hedyn draw, 
A dring uwchlaw'r Ffurfafen; 
Ond, O, mor bell iflaw i ti 
Yw'n Rheſwm ni drachefen, 


4 D'Ogn: 


1 Ll, II. CANIA DAV YsPRYDOL, 151 
© 4 4 D'Ogoniant er a dd'wettom ſy 


; 8 N dyrchafu fynu'n oruwch ; 
8 Yn ofer cais Seraphiaid glin 
Ef -] Wneud i ti Gin ogytuwch. 
mY 


"ie LXXXVI. Techydwriaeth, 


1 R Iechydwriaeth fawr yng Nghriſt, 
O Swn melus hyfryd yw i'm Cluſt; 
Balm cryf i'm Clwyfau o bob Rhyw, 

A Chordial im' rhag Ofnau yw. 


2 Mewn Bedd o Bechod gorwedd bu 
Ein Henaid wrth Ddrws Uffern ddu, 
Ond codi'r y'm trwy Ras ein Duw 
I weled nefol Ddydd a byw. 


3 Aed Swn yr lechydwriaeth fawr 
O ddeutu'r Ddaear faith yn awr; 
A boed i'r Nef a'i Lluoedd llon 
Gyfodi eu Llef i ſeinio hon. 


1 
* 
. 
5 
* TY ; 
** N 
> Aa 
Wn > * L 
. 
2 
8 
1 
I 4 
FE 
A , 7 "+5 
1 * E. 


: 44 

EX 

by 
. "BE 


LXXXVII. Buddugoliaeth CRIST ar Satan. 


1 Oſanna i'n Brenin, concwerodd yn lin; 
Tywyſog y T'wyllwch ﬀy ymaith o'i fla'n; 
L lawr bendramwnwgl i Uffern o'r Nef, 
Fe ſyrthiodd Fel Mellten a'i Lu gydag ef. 


2 Rhwym ynoyw'r Llewod, a rhuo mae rhai'n, 
A tharfu y Defaid achubwyd y maen' ; 
Ond Barrau trag'wyddol, a Dwrn y Duw mawr, 

Au ceidw a'u Malais i'r Dyfnder i lawr. 

3 Hoſanna 'n Brenin, congewerodd ei hun, 

A henffych well, Cariad y Duw wnaed yn Ddyn; 
Deng mil o Ganiadau, a Gogoniant uwch Nen, 
Sydd yno i'th roeſawi a choroni dy Ben. 

4 Dy Fuddugoliaethau a'th Glodydd ar led 
Trwy'r Ddaear heb Ddiwedd yn rhyfedd a red; 
Ac Oeſoedd trag'wyddol yn canu a fydd, 
© Ortoledd ic ynnill ar Satan y Pydd. 


LXXXVII. 


152 HyMNavu 4 LI. II. 7 


LXXXVIII. ha yng NonaLsT am Bardun- 
| a Sancteiddiad. 'Y 
1] 
I W Nattur *ry'm mewn Cyflwr caeth, 
Mor ddwfn yr aeth ein Llygredd ! 


A Satan, rhwymo'n Meddwl mae 
Yn ei Gadwynau ſlafe*dd.. 


2 Ond yn ei Air mae Duw, o'i Ras, 
Yn gweiddi *ma's yn hylwydd ; 
« Dewch Bechaduriaid truain trwch, 
“ Gobeithiwch yn yr Arglwydd.“ 


3 L' Alwad, f'Enaid, ufuddha, 
A rhed am Waredigaeth ; 
Am gredu *rwyf, ond Ffydd ſy' wan; 
Duw, cymmorth f'Anghrediniaeth, 


4 I Ffynnon dy Waed gwerthfawr cu, 
Fy anwyl leſu, rhedaf, 
A'm Henaid aflan i'w lanhau 
Oddiwrth ei Feiau duaf. 


5 Eſtyn dy Fraich, O Frenin mawr, 
Daroſtwng 'lawr fy Llygredd; 
Gyrr ymaith yr hen Deraig o'i 'Stol, 
A'i Llu uffernol ffie'dd. 


6 Pryf euog gwan wyf a diborth, 
Pth Freichiau hyborth ewympaf; 
Nerth a Chyſiawnder bydd i mi, 
Can's ynot, leſu, credaf. 


LXXXIX. Gogoniant CRIsT yn y Nefoedd, 


3 O * fath Lawenydd ſy'n y Ne! 
Gogoniant Lle Jehofa ! 
Pan fyddo'r Ieſu'n tannu *ma's 
Ei ddiſglair Ras i'r eitha'. 
2: Mawrbydi, Cariad, Parch a Hedd 
Fydd yn ei Wedd yn gwenu; 
A'r holl Lu diiglair ar bob Llaw 
Ya iſel draw'n ymgrymmu, 


* * N 1 * 
1 W ** = 4 <2 x 
* KS. - Ka 
. 5 


LI. II. CHANIApAU YsPRYDOL, 


3 A'u haur Deyrnwialen plyg i laws 
I'w Enw mmawr D'wyſogion; 
A llawenha'r holl nefol Fro 
Ei wel'd e'n gwiſgo'r Goron. 
4 Ei foli Archangylion fydd 
Trwy'r holl Heolydd nefol, 
A rhoi Anrhydedd a Mawrhad 
Lawr wrth ei Dra'd brenhinol. 


5 Y tirion Draed, bendiged y'nt, 
Fu'r Hoelion gynt yn dorri 
Ar Orſedd ddiſglair ſefyll maent, 
Aer holl Saint yn addoli. 


6 Ei anwyl Ben, ardderchog Ddull, 
Fu'r Drain yn erchyll glwyto, 
Wele'r Gogoniant mawr y ſy 
O'i amgylch fry'n diſgleirio. 
7 Hwn ydyw'r dyrchafedig Ddyn, 
Heb weld, y'm ni'n addoli; 
Pan gaffom arno Olwg lawn, 
Rhagorach cawn ei garu. 


8 Arglwydd, mae'n Henaid oll ar Din 
Wrth weld dy Drigfan ddedwydd, 
A'n Genau a'th fawl mewn hyfryd Gan, 
Ein, Duw ni a'n Gwaredydd. 


9 Wrth weld trwy Ffydd yr Olwg hon, 
Mae yn ein Calon Hiraeth | 
Ymado o'r Corph, a myn'd o hyd, 
Mewn Cerbyd tanllyd ymaith. 


153 


XC. Yr Eglwys yn cael ei gwaredu, a'i Gelynion 


yn cael eu ſiommi. 


Medi ei e Mfunſoddi ar y 5ed o Dachwedd, 1694. | 


1 AWR bloeddiwch i'r Arglwydd yn llawen 


ynghyd, | 


Ac aed y Gorfoledd trwy'r Deyrnas i gyd; 
Dadſeiniweh Wybrennau Britanaidd y Llef 


2 Tydi 


Tu hwnt i Gyſodiad yr Haul yn y Nef. 


2 Tydi mae ein Henaid, O Dduw yn fawrhau, 
Yn Nuw hollalluog*ry'm yn Hawenhau, 


Gan uno mewn Cerddi Zr nefol lan Gor, 
I foli ein Brenin trag/wyddol, ar Hior. 


3 Dy Allu rheoli'r Greadigath y mae, 
Ac ar yr Wybrennau ſerennog y ſai”, 133 
Yn gwenu wel'd gweinion, Amcanion rhai cas, wy 
Yn erbyn yr Arglwydd a Phobl ei Ras. bh 

4 Dy Ddirmyg ſy'n gwatwar en Terfyſg bach gwan ; 3 
A chyd ag Edrychiad ofnadwy'n y Fan, 1 
Annhrefnu yr ydwyt eu Bradau a'u Bryd, 1 
Ac yſgwyd eu Babel i lawr yn dy Lid. 15 

5 Mewn Gogof partoi'ſant yn ddirgel eu Tan, D 


A'u Bryd i'n haberthu a'n loſgi yn lan; 
Ond tywyll Ogofau i *mgadw nid gwiw, YB 
Neu i ddiange o Olwg Nod amlwg. ein Duw. AM 
6 Eu tywyll Amcanion ddatguddiwayd i gyd, 8 | 
A'u Bradau hwy wnaethpwyd yn eglur Pr Byd, 
Ond Clod i Dduw, torrodd y Fagl yn rhydd, 
A ddododd eu Dwylaw melldiged ynghudd. 
7 Yn ofer mae Dyfais Plant Uffern a'u Bryd 
Yn cynnyg Cynllwynion newpddion-o hyd; 
Eu Henaid gaiff curio ymfino'n ddifudd, 
Gan Lid a Chynddaredd, a marw ryw ddydd. 
8 Gras Duw hollalluog-ſy'n cadw ein Gwlad 
Oddiwrth eu Pwerau maleiſus 2'u Brad: 
Trigolion Tir Brydain cyd-unwch bob Rhyw 
I foli'n waſtadol alluog Ras Duw. 


> 
* 
5 
* 
— 
1 


- XCI. Dom Olhac yn Ol, Salm lxxiii, 25. 


1 Y Nuw, fy Nerth, a'm Bywyd i, 
 Rhoes arnat ti fy Ngoglud; 
Can's oll yn oll wyt im', O Dduw, 
NY's gallaf fyw pe*m gedyd. 
2 Dy ddiſglair Wedd all lawenhau 
Fy Mhabell Glai mewn Trallod; 
Mae'i'n Nefoedd lle bech di, fy Nuw, 
Ac Uffern yw hi hebod. | | 
3 Cariadus 


II. II. @Craniarav VSrAY DOLL. 
. Cariadus Wenau'th Wyneb gwiw, 
Mor hawddgar yw y rhei'ny! 
Nefoedd yw gorphwys yn dy Gol, 

4 »Does Fan dedwyddol hebddi. 

9 4 Dedwyddwch yr Angylion fry 

7 O honot ſy" yn tarddu, 

Worth eiſte' cylch gorſeddfa'th Ras, 

bf A chael Cymdeithas leſu. 

"3; Ni allei holl Delynawr Ne“ 

1 Byth wneud y Lle yn nefol, 

pe Duw 'madawain anad neb, 

5 Neu guddio'i Wyneb ſiriol. 

* 6 Ni rydd y Nef na'r Ddaear i'm', 

7 Rwy' n ſicir, ddim Boddlonrwydd ; 

Na dafn o wir Lawenydd heb 

7 Dy Breſennoldeb Arglwydd. 

X 7 Tydi yw'r\Mor o Gatiad rhwydd, 

| Lle mae Boddlonrwydd dibaid. 
Tro-gylch fy holl Serchiadau wyt, 

A Chanol-bwynt fy Enaid, 

= 8 Awyddus yw fy Ylpryd i, 

3 Duw attat ti am ddwad ; 

Ond O mor belled wyf er hyn; 
O leſu tynn fi attad. 


Qi 
21 


IXxiii. 25. 
1 Y Nuw, fy Nghariad wyt am Rhan, 
A'm cyfan yn drag'wyddol ; 
Ni feddaf ond tydi'n y Ne', 
Nac mewn un Lle daearol. 
2 Pa weigion Bethau yw'r Wybren fry, 
A'r Ddaear ſy' o tani? 
Does yma ddim ſy' fel fy Nuw, 
Na dim ſydd wiw !'m hofh, 
3 Ofer i'r Haul ddiſgleir-wych fry 
A'i wan Oleuni *mddangos: 


O's hwn ymgudd, mae'n D'wyll-nos. 


Dy Lewyrch mwyn ſy'n gwneud fy Nydd; 


155 


XCII. DVU unig Heppuſrwydd, Salim 


4 A thra 


 Hymnav' 6 


4 A thra bwyf yn fy Ngwely'r Nos, 
A Llenni dros fy Llygaid, 
O's dengys Criſt ei Ben, yn wir, 
Mae'n Foreu clir ar f'Enaid. 


5 Iechyd, a Ffryns, a Llawnder Llwydd, 
Dy Roddion, Arglwydd, ydynt; 
Boed am y rhai'n it' Ddiolch gwiw, 
Ond nid fy Nuw 'mo honynt. 
6 Mor wag yw Cyfoeth mawr a Bri, 
O's hwy 2 thi gymmaraf; 
Neu'm Ffryns a'm Iechyd, pa Les yw, 
O's heb fy Nuw y byddaf ? 


7 Pe bawn yn Berchen yr holl Fyd, 
A'r Nef i gyd pe meddwn; - 
Daw, heb dy Ras, a thi dy hun, 
Truenus Ddyn a fyddwn. 


8 Eu breichiau tanned rhai fel Mor, 
Am dryſor y Byd ymaf; 
Dod 1 mi Wen dy Wyneb di, 
A *chwaneg ni ddymunaf, 


XCIII. Edrych ar yr hun a wanaſant a galaru. 


1 Nfeidrol Oſid ! erchyll Wae ! 
Wele, fy Arglwydd, gwaedu me ! 
Iuddewon, gyd ag Uffern gref, 
A Chleddyf Rhufain lladdent ef. 


2 O, 'r Poen a'r Loeſau trymmion triſt, 
A ddyg fy Mhrynwr cruaidd Criſt, 
Pan oedd Fflangellau toſt a Drain 
Yn rhwygo'i Guawd yn llawer Llain. 

3 Ond y Fflangellau blin a'r Drain, 

„ Mac'n ofer im' gyhuddo rhai'n ; 

Na beio Milwyr Rhufain chwaith, 
Na'r hen Iuddewon am y Gwaith. 


4 Chwy-chwi, Mhechodau creulon, fu 
Gylituddwyr penna' FArglwydd cu; 
Pob un oedd Hoel i wanu ef, 


A*r||Sper oedd f'Anghrediniaethgref, 1G waywffon | 
5 Chwi 


II. CHANIADAU VSFRY Dol. 157 


= Chwi dynodd Dial y Duw mar 

Ar ei ddiniwaid Ben i lawr; _ 

O torr fy Nghalon, torr yn ddwy, 

A'm Llygaid wylwch Alar mwy, 

6 Fy Enaid creigiog dryllied Gras, 

= Ne's llifo heilltion Ddagrau i ma's, 

O'm Calon a'm Golygon triſt, | 
Am im' groeſhoelio fArglwydd Griſt. 


1 BXCIV. Cariad gwahaniaethal, un Angylien yn 
g cael eu coſpi, a Dymion eu hachub, | © 


I O * Nef i lawr y ſyrthia'n ſwrth 
R Angylion gwrthryfelgar; 
Digofaint Duw, fel Byllt o'u hol, 
A'u troes i'r bythol Garchar. 


2 I lawr o Ben Dedwyddwch Byd 
Dyn cyndyn hefyd ewympodd; 

A phlygodd Ieſu'n is n#'r Bedd, 
P'w gyrraedd ef i'r Nefo dd. 


3 O Gariad byth na cheir i ma's! 
O ryfedd Ras anfeidro] ! 
A ddarfu + Fab Duw farw'i hun 


I achub Dyn gelynol ? 


4 Aorfu i Angylion ſoddi'n ſyth 
Pr Tan ſy' byth yn Hoſgi? - 

A Duw ymado a'i Orſedd fry, 
Pa cadw ni a'n codi? 


5 Amy fath Gariad mawr a hwn, 

_ Cyd-ſeiniwn bawb Hoſanna ; 

A boed i'r Ddae'r ar Nefoedd fr 
Gyd-ganu Haleluia, | 


2 wr o@—__s o 


© oo 


* * * 0 . d L . * — 0 — 
—— — — W_— -.-- 
- — F _ 2 7 
. — — 
, - 


Cs — 


——— 
ad 


— amor —— 
, —ĩ ꝙͤ ac. EIS — I 


— — 
— 


XCV. Achuyn am Galen galedwch. 


TL Nghalon, O mor galed yw, 
Er clywed peraidd Eiriau Duw! 
Mor drom ac oerllyd dan fy Mron; 
Fel Craig o Ia *rwy'n * hon. 


el 0 
2 Mac 


158 | HyMNAU = 


2 Mae Pechod fel gormeſwr llym, 
Yn cadw'r Orſedd han trwy Rym ; 
A phob Gras wedi'i gladdu mron 
Lawr dan y Galon garreg hon. 


3 Braidd weithiao at Dduw caf god? m Llef, 
Na phrof dim Llawenydd Nef; 
Mae'r Mynydd hwn yn llethu'm Ffydd, 
A mogi'm Gariad tanllyd bydd. 


4 Pan fyddo Duw a'i Wenau cu 

Vn caru f'Enaid oddi fry ; 
Fy Nghalon galed, gyndyn, flol,: - - 
A fynnei i daflu ef om Gol. 

5 Yn erbyn T'ranau dy Air lym, 
O pa mor wrthryfelgar fum ! 
Fy Nghalon crynu byth nid yw 
Rhag Llid a Dychrynfeydd Duw. 

6 O gwlych ſy Nghalon, Ieſu mad, 
Yn y Mor coch o'th werthfawr Wa'd! 
Ni all ond Gwaed fy Nuw ei hun 
Byth doddi'r fath garregog Un. 


XCVI. Lhyfr Ordinbadau Du. 


I BY ir Creaduriaid au holl Ryw 
O flaen eu Duw ymoſtwng 3 
Mae'r hyn a'i nerthol Air a wnacth 
Dan ei Lywodraeth deilwng. 


2 Deng mil o Oeſoedd, y rhai oedd 
Cyn bod y Nefoedd uchod, 
A holl Flynyddau'r Byd a ddaw 
O'ent oll gerllaw'n ei Wyddfod. 
3 Does Pryf, na *Deryn To ychwaith, 
Nad y'nt i' Arfaith efo ; . 
Brenhinoedd cwyd i'w Meingciau mawr, 
A thynn hwy lawr pan fynno. 
O's diſglair yw fy Liwybyr i, 
F Dow rhe? imir Golau; | 
Ali Law ſy'n cadw'm Haul ynghudd, 
_ O's tywyll fydd fy Nyddiau, 


J I. II. CHANIADAU YSPRYDOL, 159 


Er byn gofalu'n fawr ni wnaf, 

8 I mewn ni cheiſiaf weled 

Tw Arfaeth ef i wybod dim, 
Pa Fiſoedd im' oſoded. 


6 Cacl fEnw ym Mywyd Lyfr Duw, 
; Yn hollol yw t'Ewyllys ; 
Ymhlith Dilynwyr yr Oen glan, 

Y Bobol ma'n ei ddewis. 


WxCVII. Preſenneldeb Cn1sr yw Bywyd f1 
| Enaid. | 


1 OR llawn o Boen yw'r Meddwl hwn, 
Fe dorrei Nghalon fach, mi wn, 

Pe Duw fy Marnwr, Ddiwedd f'O's, 
Wrth f Enaid dd'wedei, ** Ymaith dos. 
2 Duw, pan fwy'n gado Nghawd ar ol, 
I ble hed f'Enaid ond i'th Gol ? 
Gorphwysfa arall hebot ti, | 
Na Chartref chwaith, ni ddyſgais i. 


J Ni's gallat yma'n foddlon fyw,, 
Heb gael Tywyniad Wyneb Duw; 
Ac hebddo'n wir ni byddei'r Ne 
Ond tywyll a blinderus Le. 

4 Ac os Gofalon bydol fydd 
I'm dal oddi wrikyt rhyd y Dydd; 
Mae'r diſglzir Oriau o Lewyrch llon, 
I mi fel hir Flynyddau *mron. 


5 Ac o's Ymweliad hwyr ni bydd 
Rhwng Fanwyl Ieſu a'm Henaid prudd, 
Mor hurt, mor driſt wy'n treulio'r Nos, 
Mor drwm y rhed Munudau ffO's, 

6 fy Nghawd mor glau a ddyſgei fyw 

eb Waed, ac i'm fod heb fy Nuw; 

Anadlu heb ddim bywiol Chwyth, 
Neu dyfu a byw heb Ymborth byth. 


7 Goleuni a Bywyd f'Enaid yw, 
Fy nefol Gamp a'm Gobaith gwiw ; 
Anwylach yw ef im' o hyd 
Na'm Llygaid am TONER + 87d. 
2 


8 Gall | 


160 Hy MNAU a LI. II. 


8 Gall Poen a Chyſtudd rwygo'n rhydd 
Linynau brau fy Nghalon brudd; 
Ond rhwygo f'Enaid ni allant hwy 
Byth oddiwrth Griſt fy Nghariad mwy. 


9 A ddichon  Plentyn tlawd y ſy / 
Fy Nuw, 'n dy garu *nawr mor gu, 
Gael byth ei droi o'th Wydd i ma's, 
Heb olwg o Doſturi'th Ras? 


10 Amhoſibl !—Can's dy Ddwylaw'th hun 
Fu'n &lymmu Nghalon 4 thi'n un; 
Ac yn dy Air Addewid ſydd, 
Mai lle b'ech di'th Gyfeillon fydd. 


* 


xCVIII. T air Profedigatth bennaf y Byd. 
AN Res yng; Ngoleuni Ffydd 
Ar Bethau ſydd is Wybren, 3 
Anrhydedd, Chwancat? r Cnawd, ac Aur, 
Peryglus cair eu Diben. | 


2 Anrhydedd nid V ddim ond +4 of 
A Dynion y'nt yn mentro 
Trag'wyddol Angeu; er mwyn cael 
Fath Ynnill wael a honno. 


3 Eraill newynnu'u Henaid wnant, 

Ymborthant ar Lwch gloyw; | 
Yſpeilio'r Sarph o'i Bwyd y ma'nt, 40 

I foddio Drychwant falw. | 3 


4 Pleſerau'r Cnawd ſy'n Ilithio'r Byd, 
Y'nt Faglau enbyd creulon; © 
Diferyn melus ynthynt mae, 
Am ben Fholeidian chwetwon. 


5 Duw yw fy Holl- ddigonol Dda, 
Fy Rhan i a'm Dewiſiad; 
Yn hwn caiff f*Enaid yn ddigol! 
Gy flawni'i holl Ddeiſyfiad. 


6 Ofer i'r Byd ai Weniacth lon 
Fy Nghluſt na'm Calon demtio; 
Rhy ddrud yw ei Ddedwyddwch ef, 
I mi roi'r Nef am dano. 


LI. II. CHANIADAU YsPRYDOL! 161 


XCIX. Atgyfodiad dedwydd. 


1 HAG Angeu ni rwgnachaf mwy, 

Ond rhoddi'n rhwydd, bwriadu'r wy'i, 
F Aelodau lleſg, gwiwedig Wedd, 

I garchar tywyll oer y Bedd, 


2 Difacd y Pryf fy Nghnawd o'r Trwch, 
A maled f*Eſgyrn i yn y Llweh; 
Duw, adnewydda Mhabell frau, 

Pan atgyfodo'r cyfiawn rai, 


3 Torr Foreu ſanctaidd, dwg y Dydd, 
Hyfrydol ac ofnadwy fydd ; 

Tyr'd, anwyl Arglwydd, bryſia o hyd; 
Pa'm oeda dy Olwynion cyd ? 


4 Ein Henaid ſy'n diffygio *mron, 

Am weled Llewyrch dy Wyneb llon; 
A chlywed Iaith dy Enau'n iawn, 
Lle rhoddes Duw ei Ras mor lawn. 


5 Ar Edyn Cariad tyr'd yn glau, 
Dihun o'u Cwſg y duwiol rai, 

Gael mewn Llawenydd yno "nghyd, 
A chanu o Orfoledd wel'd y Pryd. 


C. Commi ſiiun CrisT, Ioan iii. 16, 17. 


Ac at eich tirion Dduw neſewch, 
A melus Gerdd a newydd Gin; 
Goſodwch ei Rinweddau i ma's, 
Rhowch Glod i“, Hollalluog Ras, 
A Sain Tafodau fawr a man. 


2 Rhyfedd mor fawr oedd Cariad Duw 
I Ddynion gwael, colledig Ryw! 
Anfonei't anwyl Fab Yr Byd 
I roi iddynt Fywyd a Rhyddhad, 
Trwy golli droſtynt hwy ei Wa'd, 
Rai haeddei byth fod dan ei Lid, 
5 O3 3 Un 


I 2 goſtyngedig dewch, 


162 ä HyMNAU @ LI. II. 


3 Un Arf na Gwialen, Iefu mwyn, 
Nid oeddynt yn dy Law yn ddwyn, 
I gyhawn goſpi Dynol-ryw; | 
Can's gyda thi o'r Nef ni ddaeth 
Unrhyw Gommiſiwn creulon caeth, 
I dywallt arnom Ddial Duw. 


4 Ond rhad Drugaredd oedd i gyd 
Yn llywodraethu ar hyn o bryd: 
Gadawodd Llid y Fainge yn awr; 
Pan ar y Gennadwri fwyn 
Daeth Ieſu Griſt o'r Nef i ddwyn 
Lawn Iachawdwriaeth i ni lawr. 


5 *Nawr yma, Bechaduriaid gwael, 
Iachad ch Clwyfau gellwch gael, 
A ſychu fynu'ch Dagrau prudd : 
Yn Enw'ch Ceidwad, cadarn yw, 
Rhowch Bwys a Chred eich Henaid byw, 
A'ch Henaid marw byth ni bydd, | 


5 Ein Henaid gwel, O Arglwydd cu, 
Trwy Ras yn ewyllyſgar ſy' 

I dderbyn dy Gynhygion rhad ; 
Clodforwn Gariad Criſt, Mab Duw, 
Yr hwn fu farw i ni gael byw, | 

A rhoddwn hefvd fawl i'r Tad. 


CI. Ir an. 


Mewn hyfryd Gan anfarwol ; 
Dadſeinier trwy'r holl Ddaear faith 
Ei Ras a'i Waith rhyfeddol. 


2 Duw, odrag'wyddol Serch a Bodd, 
Anfonodd ei Anwylyd, 
In codi ni, druenus rai, 


O Bydew Gwae a Gofid. 


3 D'oedd Bollt na Tharan yn ei Law, 
I beri Braw na Syndod ; 
Neu i yrru'n Henaid evog mud 
Pr Fflammiau aethlyd iſod. 


I D Glod i'n Harglwydd glän 


4 Trugaredd 


Ll. II. CHANIADAU YsPRYDOL., 163 


4 Trugaredd lanwei'r Fainge i gyd, 
Goſtegodd Llid yn hollol, 
Pan y daeth Criſt a Phardwn pur 
I wrthryfelwyr marwol, 


5 Dewch bellach, bob Pechadur gwan, 
At Griſt, nac annobeithwch ; 
A phlygwch i'w Deyrnwialen fo, 
erbyniwch gantho Heddwch. 
6 I'th Alwad, Arglwydd, ufuddhawn, 
A chleimio wnawn hyd farw, 
Tr Iechydwriaeth ddygaiſt ti, 
A charu a moli'th Enw. 


cu. ech yu %% eddberth Ape 
fer . 9 


I Y'm Drueiniaid etto'n fyw, 
A gwrthryfela'n erbyn Duw ; 
Rhyw Gariad mawr anfeidrol ſy' 
Pn dal ni fynu o Ufern ddu, 


2 Euogrwydd trwm ein Pechod mawr 
A fynnei'n ſoddi i'r Fflammiau i lawr, 
A Dial Duw yn bygwth d'od 
I ddryllio'n Tai o Glai'n ddi-o'd. 

3 Daioni Duw a Lef, Cyd-ddwg, 

Ac ettyl ei Daranau a'i Wg; 
A feiddiwn etto gyffroi'i Lid, 
A gwiſgo i maes ei Ras i gyd. 

4 Duw, darfu'n hir amherchu'th Ras, 
Rhy hir gyd-ddwyn #n Pechod cas; 
Fe ddylei'n Calon waedu o hyd, 
Weld pa rai cyndyn fuom c'yd. 

5 Na fid in' mwyach ufuddhau 
Pr Chwantau ynom ſydd yn gwau: 1 
Duw eſtyn Fraich dy Allu i ma's, 
Ac ymaith gyrr d'Elynion cas. 


T2... 


CIII. 


164 Hymnav 4 Ll. II. 


CIII. Edifeirwch wrth y Groes. 


1 Pe Calon f'ai mewn gofid lawn, 
Galaru wnawn i beunydd ; 
Dylifei Dagrau yn ddibaid, 
O'm Llygaid fel Afonydd. 


2 Fy Arglwydd cu am Feiau f'Oes, 
Fu ar y Groes felldiged; 
Griddfannodd, trengodd arni hi, 
I'th gadw di fy Ene'd. 


3 O am gaſau Mhechodau mwy, 
F y Arglwydd hwy a'i lladden'; 
Try wanu ei Gnawd a'i hoelio'n ſwrih 
I farw wrth y Croes-bren, 
4 Cant N Arglwydd, farw i gyd, 
Fy hollol Fryd yw hynny; 
Rai euog nid arbeda'i'n {*wr; 
Wnaeth i'm Iachawdwr waedu. 


5 Wrth weled iddynt ladd Mab Duw, 
A Chalon friw galaraf; 
Pw herbyn codaf fy holl Lid, 
A'r Lleiddiaid—hefyd lladdaf. 


CIV. Tra Abſennoldeh DUI yn anni- 
gywyddol All. yn an 


2 E ddaw y Dydd ofnadwy mawr; 
Fe ddaw yr Awr y gorfydd 
Im' ſefyll fry mewn Barn gerbron 
Fy Nuw a'm cyhon Farnydd, 


2 Fy mhrif Hyfrydweh i yw Duw, 
A'm Cyſur gwiw, ©m Gobaith; 
Podd gallaf oddef Swn ei Lef, 
O's dywed ef, Dos ymaith.“ 


2 Y cyfryw Air taranllyd wriſt 
, A boenai Ngbluſt Yr eithaf; 
A rhwygei f'Enaid 1 ar Frys, | 
Ar Ofnau poenus mwyaf, 

4 B eth, 


h, 


LI. II. CHANIADAU Ys$PRYDOL, 165 


4 Beth, cael fy ngyrru Ddiwedd f'Oes, 
Pr Lle nid oes 'Trugaredd; 


A gorfod fyth mewn Poenau fyw, 
Dan Ddial Duw heb Ddiwedd. 


5 O Gyflwr triſt, diobaith yw, 
Ymado à'm Duw a'rr Ceidwad, 
A'm goſod mewn wylofus Fan, 
Lle ni chaf Ran o'i Gariad. 


6 O Ieſu, dy gofleidio wnaf, 
A phwyſaf ar dy Ddwyfron: 
Heb raſol Wen oddi wrthyt ti, 
*Dyw fy Enaid i ddim boddlon. 


O dangos ar dy Ddwylaw hael 
Fy Enw gwael yn eglur;_ 
Rho im' Addewid (er fy maeth) 


'Am lechydwriaeth ſicir. „ 


8 Rho un Gair mwyn i'm cadarnhau, a7 
A ſodd!'m Hofnau cyfain; | 4 
A'm Henaid ddiſgwyl yn dra rhwydd, 111916 
O's Rhaid, "ns am a thrugain. 


CV. Dyfodiad at a 4 nge * trwy ol. 
yng ur. 


* 


Ewch, cod wn ſynu ''r Nef uwchben 
Yn llawen ein Hedrychiad ; 
Gan wenu gwel 'd ein Tad mewn Hedd, 
Yn eiſte? ar Orſedd Cariad. 


2 Hon unwaith fu'n Eiſteddfa Llid, 0 
A Fflammiau aethlyd dyfal; 
Ein Duw bryd hyn Tan yilol oedd, 
A'i Enw ydoedd Dial. 


3 Ond gwaed y Ieſu, ewerthfawr yu, 
Dros Orſedd Duw taenellwyd; 

Tawelodd hyn ei ddigllon Wedd, 
A'r Llid yn Hedd dychwelwyd. 


Nawr gallwn blygu wrth draed ye Ion, 
Anturio'n con atto; 

'Does un Cerubiad yn y y Lle 
A thanllyd Gledde'n rhwyſtro. 5 Hedd- 


166 HyMNAU @ 


5 Heddychol Byrth dedwyddwch Nef, 
Gan ei Fab ef agorwyd; 
Dyrchafwn'Fawl Fit llafar Don, 
Hyd Orſedd Ion heb Arſwyd. 
6 Diolch ddengmil o Weithiau *nawr, 
Ddadleuwr mawr it' fyddoz; _ 
A Chlod i'r bythol Dad unwedd, 
Am droi'i Ddigllonedd heibio. 


CVI. Tywylhkuch Rhagluniacth. 


1 Hy feddol yw'th amcanion, Ior, 


Rhy ddofn i ni a'n Deall tlawd, 

Rhy d'wyll Yw gwel'd a Llygaid Cnawd. 
2 *'Nawr gwiſgo'r wyt dy Wyneb cu, 

Mew digllon Wg fel Cwmmwl du; 

Trwy'r Cwmmwl credw'th Ras a wnawn 

Mai'th broſi o hyd yn dirion'camn. 


3 Trwy Foroedd dyfnion, *Stormydd lym, 


Wrth Ffydd, nid Golwg, morio 'ry'm ; 
Ffydd yw'n Harweinydd tua Thre*, 
Troy Dd'ryſi r Nos mewn anial Le. 
4 Dad anwyl, o's yw'th Wialen di 
Ar feder yma'n coſpi ni, 
Ni bwyſwn ar ein Duw o hyd, 
Dy Fraich a'n dwg yn iach trwy'r Byd. 


El. II. 


Mae'th ddofn Ragluniaeth fel y Mor; 


CVII. Gorfoledd ar Angen, mewn Gobaith o'r 


Altgyfodiad. 


I marw rhaid i mi'n ddilai ? 
A'r Ty o Glai ymddattod ? 
Ac i'r Aelodau bywiog hyn 
Falurio yn y Beddrod ? 
2 Ni chaiff y Pridd a'r Pryfed tlawd, 
Ond malu Nghnawd a'i buro; 
Ne's del fy Enaid llon ryw Ddydd 
I' wiſgo o newydd etto. 


3 Byv 


LI. II. CMANMA DAU YsPRYDOL. 


3 Byw ydyw Duw, fy Mbrynwr mawr, 
Fe edrych *lawr o'r Wybren; 
A gwilia'm Llwch ne's'pyrro'f Llef. 
P godi ef drachefen. 
4 Mewn gwiſgad gogoneddus gwyn, 
Ein gwael Gyrph byn diſgleiriant; 
A phrydferth fydd -pob. Gwedd a Phryd, 
Mor hyfryd yr edrychant. 
5 V Gobaith bywiol hyn a ddaeth 
In' trwy Farwolaeth Ieſu; 


Cawn yma foli ei Ras ef, 
Ac yn y Nef ei Allu, 
6 Derbyn ein Moliant, Arglwydd cu, 
A'n Cerddi Goſtyngedig, | 
Ne's gallom roi it' amgen Glod 
A Thafod didrangcedig. 


CVIII. Diolchgartoch am Fuddugoliaeth, neu 
Argluddiaetb DM a'n Gwaredigaeth ninneu. 


1 AN Juda, a Seion llawenha, 
C Yr Arglwydd ma' ar ei Orſedd; 
Addefed Brydain Frenin Nef, 

Rhoed iddo ef Anrhydedd. | 

2 M Beilch, 'r Enwir, a'r Gwir mawr, 

O'u Meingciau i lawr mae'n daflu ; 
Jehofa ar y Cwmmwl ſai”, 
Trwy'r Byd y mae'n taranu. 


8 3 Ar Fryniau'r Nef teyrnaſu mae, 

A Coronau fe'u cy franna; 

Brenhiniaeth dan ei Wen a drig, 
A than ei Ddig a ſigla. 


4 Llongau ſy'n Ulywio'r Moroedd mawr, 
A'i Anad! law fe'u bwrir; 

Au Lluoedd arfog beilch unwedd, 
Pw dw'rllyd Fedd diſgynnir. 


5 Na wnaed Gormeſwyr Gais na Brid, 
I flino'n Gwlad ni weithian ; 
Enw Jehofa ein Noddfa yw, | 
Ki Law ef ydyw'n Taran. 6 Hir 


. 


* 


By\ 


— — — 


1868 — Hymnave II. II. 


6 Hir boed i'n Harglwydd Frenin fyw, 
A Gair Duw'n l|ywadraethu ; 
A'r holl Aua allo roi 

I Dduw gaffo'i offrymmu. 


CIX. Angylion yn gweini i GRIST a' Saint, 


UW mawr, i ba Uwchder, Gogoniant a 'Stad, 
Y darfu it' ddyrchafu y Ieſu'th Fab rhad ; 

Angylion mewn Gwiſgoedd 5 Oleuni'n Nef 

A wnaethpwyd yn Weifion i i'w Orſeddfainge ef. 


2 O flaen ei Draed ſanctaidd ei Luoedd a ſai'; f 
Fel Fflammiau Tan heinif maent yn ufuddhay, 
I wneuthur Achoſion ei Deyrnas a'i Lys, 
Mewn Gwaith o Ddialedd neu Gariad ar Frys, 


3 Ei Luoedd ſydd barod i weini trwy Barch, 
A Llengoedd ſy'n diſgyn i lawr wrth ei Arch, 
I gadw ac amddiffyn Tir Brydain rhag Brad 
Eftroniaid ſy'n diſgwyl goreſgyn ein Gwlad. 


4 Nawr hwy a anfonir i dywys ein Tra'd | 
Ar hyd y Ffordd union ymlaen i i Dy'n Tad; 

Trwy'r amryw Beryglon ſy'n llawn ym mhob Lie, \ 
Yn fiwr o'n cyfarfod wrth fyn'd tu a'r Ne', 


5 Duw mawr, pan f'wy'n gadael y Babell bridd hon, 
A thitheu'n gorchymmyn im' ddyfod gerbron, 

O anfon rhyw Angel caredig o'r Nef. 

I arwain fy Enaid 1 ddiogel ĩ Dref. 


* - " f 
n N 
ox. 2. un. nene 


I OR 1 eynt ger 1 
Oedd Salomon a'i Fawredd; 


Y Gweiſion cylch ei Orſedd fu, wy 
Yr Aur a'r Ifori amledd! ,.  . 1 
2 Ond mae dy Lys, alluog Dduw,  ' 
A goruwch SIRI Stars; thongs ; 
Clau yw'th Angylion fel.y, Gwent and ! 
Dy Weiſion ydynt F RR ode 


9 


LI, II. CHANIADAU YSPRYDOL, 


3 Pan ddaeth dy anwyl Fab rr Byd 
I weithio'n Iechydwriaeth ; 
I lawr diſgynnodd diſglair Lu 
I berchu ei Enedigaeth. 


4 A phan oedd flin gan Ofnan a chur 
Ar oerllid Dir gorweddai, 
Angel o'r Nef ymddangos wnai, 
I eſmwythau ei Loeſau. 


5 I ddwylo Criſt ein Brenin mawr, 

Y rhowd yn awr eu Lluoedd. 

I weini i'r Saint, a'u dwyn i gyd 
O'r anial Fyd 'r Nefoedd. 


6 Llawenydd ſy' trwy'r Llu'n cyffroi 
Pan welont droi Pechadur ; 43 
Bryd hyn cyll Satan Gaeth-was triſt, va 
A Deiliad Criſt a enir, 1 
Ond bydd Llawenydd mwy'n y Ne' b 
Pan yrro fe'i Angylion, | 1 
1 ddifa'i holl Wrth'nebwyr hy, 11 
A chaſglu ei Gyfeillion. 44 
O! gallwn ddweud, mewn hyder Ffydd 3 
Mai yno bydd fy Ene'd; "4 
Yn#r Archangel bloeddied ef, 4:8 
A'r Utgorn yntef Seinied. 1 1 


Xl. Marwolaeth, Buddugoliaeth ac Arglwydd- 
iaeth CRIST. } 


Anaf i'm Prynwr, Brenin Nef, 
Congcwerodd ef pan gwympodd ; 
Ai farwol Lef gwnaeth nerthol wyrth, 
Ac Uffern Byrth yſgwydodd. 


Gorphenwyd, medd Immanuel mwyn 
Y Gwaith ofnadwy wnaethpwyd ; 
Li Orſedd bellach codi wna, | 


Ei Deyrnas a ddechreuwyd. 


Ei Groes oſododd Sylfaen gref 
Am Deyrnas Nef i Ddy nion; 
an aeth trwy Dir yr Angeu du 
| | gyrragdd i ni'r Goron, 
Pak P 1 4 Cod- 


170 HNA = 
4 Cododd, ac ar Ddeheulaw'r Tad 
Ein cadarn Geidwad eiſtedd; 
I bawb yn gyfiawn y thydd & 
Wobrwyon Ne' Ddialedd. 
5 Y Saint &'i Law a'i olwg hael, 
Sy'n diſgwyl cael Coronau ; 
A Phlant y T'w'llwch font yn glau 
Rhag Dychrynfau ei Guchiau. 


CXII, DUI Dighds «; Sint, w ei Fren- 


hiniaeth ef yn bennaf. 


I Sig = ag yw'r Nefoedd awch y llawr, 
Duw'n Creuwr mawr teyrnaſa; 
A'i Wialen erchyll eſtyn ma'i, 
Mor bell a'r Parthau eitha'. 
2 Boed i D'wyſogion uchel Waed 
Roi wrth ei Draed Anrhydedd; 


Eu C'ronau a'u Gogoniant mawr, 
A phlygu i lawr 'w Fawredd. 


3 Goruchaf yw Brenhiniaeth Duw, 
Naur ofer yw'ch coeg Dybiau ; 
Fe'ch geilw'n Dduwiau, end:rhaid i chwi 
Fel Dynion drengu'n ddiau. 


4 Gocheled pen Llywiawdwyr Byd, 
Waeud Gofid i'r Ffyddloniaid; 


Ymwiſgo 4 Dial mae'r Duw mawr, 
Fe ſathra lawr y Pryfed. 


5 Nawr byddwch ddoethion, Farnwyr Byd, 
Ac ofnwch wneuthyd Trawſedd; 
V gwaela? o't Saint i'ch golwg yw, 
Fe ddial Duw ei Gamwedd. 


CXIII. Trugareddau a Diolch. 


1 YY' ODD cwympaf, a'r fath Atteg gref, 
ag yw'm trag*wyddol Dduw o'r Nef, 

Sy'n dal Colofnau'r Ddaear ddu, 
A thannu ar led y Nefoedd fry ? 


2 Pod 


Caiff tod yn Eiddo byth i ti; 


Beth bynna' ddylwn roi, er llwydd, 
Caiff fy Nwylaw gyfrannu'n rhwydd; 


4 Etto pe gallwn gadw dim, 


Heb Alwad gan Ddyled{wydd im”; 
'Rwy'n caru'm Duw à Zel mor fawr, 
Fel rhown i'r Cyfan iddo'n awr. 


Dy Abſennoldeb di ; 
Pe byddei i ti ymado 
Darfyddei Mywyd i; 
Fy Nghalon boed yn waſtad 
Yn agos at fy Nuw, 
A thithau'm Duw bydd agos 
I'm Calon tra fwy'i byw, 


2 Ni aned *mo'no i'r Ddaear, 
Na Pheched Sorod ſal, 
Ni's gallaf ſyw ar Foddion 
Mor ddibris ac mor wal; 

Er hyn dymunwn aros 
Fy Nhad a'i Amſer ef, 

A diſgwyl mewn Amynedd 
Ryw ennyd am y Nef. 
Yna, fy anwyl Arglwydd, 

ö Pan yddwy'n adele Byd, 
Gad i'm? roi f Enaid fynu 


Pth Freichiau ar hyn o bryd; 


A Gwenau ar fy Wyneb 
A Heddwch dan fy Mron, 


Yn myn'd heb Fraw nac Ofnau 
Trwy Ddyffryn . llon; 
2 


UI. II. Crantarav YsPRYDOL. 


2 Podd galla'i farw a'r Ieſu'n fyw? 
O'r Bedd cyfododd ef at Dduw ; 
Pardwn a Gras wy'n gael or Nen 


Oddi wrth fy nyrchafedig Ben. 
3 *Rhyn wyf, a'r hyn a feddaf fi, 


| CXIV. Byw a Marw gy4& D yn breſenne!. 


1 Nr. Arglwydd, oddef 


| 
| 


HymwNav @ LI. II. 


Cxv. Offiriadaeth Catsr. 


1 AE Gwaed yn gweiddi kyd y Nef, 


| Gwaed Abel am Ddialau' Lef; 
Ond gwerthfawr Waed y leſu, clywch, 
Sydd yn llefaru Hedd yn uwch, 


2 Pardwn a Hedd o'r Nefoedd fry; 


A'r Tad ei Ddial heibio try: 
A ni rai cyndyn haeddei Gledd, 
Syn cael ei Ffafar ef a'i Hedd, 


3 Rhown Fawl i'r Ieſu 'r hwn a roes 


Ei hun yn Aberth ar y Groes; 
Ymddengys 'nawr gerbron y Tad, 
Ac am ein Pardwn pledia'i Wa'd. 


CXVI. Ir Yherythurau ſanfaidd. 


I 1 mhob rhyw Drallod blin y b'wyf, 


Ehedeg at fy Nuw yr wyf; 
Dim Gobaith mewn un Lle ni Chair, 
Ond yn ei *ſgrifenedig Air. 


2 Yn Llyfyr Gras fy nefol Dad, 


'Rwy*n cael i'm Blinder eſmwythad ; 
Gwel'd 'rw'i mhob Dalen iddo mron 
Wyneb a Llais fy Mhrynwr llon. 


3 Hwn ydyw'r Maes, ond chwilio'n iawn 


Y Gwerthfawr Berl cuddiedig cawn ; 
Mae fe'n Farſiandwr duwiol ddoeth + 
A bryno'r cyfryw Berlyn coeth. 


4 O hwn daw ſanctaidd Ddwr i ma's, 
I ddiffodd Syched Pechod cas; 


Yma tyf Pren Gwydodaeth llawn, 
Heb Berygl yntho o's bwytawn, 


5 Hwn yw Datguddiad Duw ei hun, 


Uwch Rheſwm dall a'Synwyr Dyn ; 
F' Arweinydd Yr'Wlad nefol fry, 
Trwy'r Byd y Glyn wylofus du, 


6 0! 


LI. II. CHANTADAU YSPRYDOL. 


6 Ol! boed th Air, alluog Dduw, 
Gyfeirio *Nhraed i tra fwy'i byw, 

Rhag rroi o'r Brif ffordd ddedwydd fwyn 
Ar dy Ddcheufaw ſydd i'm dwyn, 


173 


CXVII. YT Gyfraith a'r Efengyl wedi eu huno yn 


yr Yſgrythur, 


I UW mawr, ei*Wyllys allan dyd, 
A cheidw'r Byd mewn Ofan; 
O'r Meg ei Gyfraith danllyd ſyn 

Ar Sinai fryn ddaeth allan, 


2 Mae Duw yn rhoddi oddi fry 
O'i Wyneb cu Ddatguddiad ; 
Ei *Fengyl raſol enfyn *lawr 
Llythyrau mawr ei Gariad, 


3 Gorch'mynion ein Creawdwr pur 
Ceir yn y *Sgrythur ſancte'dd; 
Tofturi Calon dyner Criſt, 
A'i gyfiawn driſt Ddialedd. 


4 Oddi yma'n Hofn a'n Cyſar cawn, 
Mae yma lawn Dryſorau, 
O Arfau Gras, rhai nerthol y'n', 
I *mddiffyn ein Heneidiau. 
5 Crilt croeſhoeliedig yma cawn, 
Ac addyſg lawn o'i Heiddiant; 
Pob dyſg neu Wybodaeth heb law hyn 
Wna chydig in' o Leſiant. 


6 Darllenwn y Gair peſol hwn, 
Derby niwn ei Gynghorion, 
Gan ufuddhau i Orchmy nion Duw, 
A chredu i'w Addewidion, 


7 Yn erbyn Llytr Duw a'r O'n 
Caiff Satan ruo'n ofer; 

Mae Llid a Mellt yn cadw'i Ddail, 
A llewyrch Haul Cyfiawnder. 


og 


CXVIIL 


174 HYINMNAU 4 LI. II. 


| CXVIII, YGyfraith a'r Efengyl yn cael eu gwa- 
| haniaethu. 


I Ddeddf ſy'n erchi, adweud beth yw | 
Ein Dyledſwyddau ni 'n Duw; 

Ond *Fengyl ddengys ien pa le 

Cawn Nerth i wneud ei *'Wyllys e'. 


| 2 Y Ddedd? Datguddiad i ni ddwg | 
| O'n Llygredd a'n Calonnau drwg ; 
Does ond y *Fengyl ddweud le mae 


Gras i'n pardyno a'n glanhau, 


3 Cyhoedda'r Ddeddf Felldichion maith , 
Yn erbyn Dyn o's cwymp unwaith ; 
Ond yn y *Fengyl Criſt y iy? 
Yn maddeu'n hol] Euogrwydd du. 
| 4 Na chais, fy Enaid, dynnu'n hwy F 
Fywyd o'r Ddeddf, na Chyſur mwy; 
Pr *Fengyl rhed am Obaith gwiw 
Y Dyn a gredo bwn fydd byw, 


CXIX. Ymneillduad a Myfyrded. 


I Arglwydd, wad im' fod tr'w'i byw 
Yn ddieithr im' fy hun a Duw; 0 
Mewn miloedd o Feddylian pell 
Anghoho'r wyf fy Nghariad gwell, 


2 Pa ham y cara'i'r Ddacar ddu, 
Dibriſio'm Hetifeddiaeth fry ? 
Pa ham *rwy'n glynu wrth Bethau'r Byd, 
I golli'm Duw a'm Prynwr drud ? 


3 Tyn fi oddi wrth bob cnawndo! Chwant, I 
Un Gair i ti a'm geilw i bant; 
Pth Lais dymunwn ufuddhau, 
A *mado a phob Llawenydd llai. 


4 Aed Byd a'i holl Wrthddrychau i ffwrdd, 9 
Ymaith a Gwagedd a phob Twrdd ; 
Mewn pur Diſtawrwydd Meddwl caf 

a Fwynhau fy Nef a Duw fy Naf. 


LI. II. CHANIADAU YsPRYDOL. 175 


CXX. Lleſhid Ordinhedau cyhoeddus. 


l Ddi wrth bob Gofal bydol {y?, 

Ein Henaid, Arglwydd, ymaith try; 
Y Byd a'i Bethau gwael gadawn, 

A diſgwyl wrth ein Duw y wnawn, 


2 Yn Nhemlau'th Ras, O Arglwydd, cawn 
Dy weled a'th addoli'n iawn ; 
Ac edrych ar dy Wyneb cu, 
A'th Nerth a'th Degwch yn dy Dy. 


3 Tra fo'm yn cwync'n Heiſiau wrth Dduw, 
Griddfannau eſgyn fynu'n fyw ; 
A Gweddi ddychwel i ni'n glau 
O'r Nef Fendithion amryw rai. 


{ 4 O's Cnawd a Phechod ſy'n cryfhay, 
Cawn Air o Gyſur yma'n glau; 
I wiſgo Arſau'r Fengyl wiw, 
I ymladd etto Ryfel Duw. 


5 O's ein Hyſprydoedd a leſgant, 
A'n Cydwybodau'u clwyfo cant ; 
Cwyd Haul Cyfiawnder yma'n glau, 
Cawn Eli o'i Eſgyll 'n iachau. 


6 Dad, chwennych mae fy Enaid i 
Fod yn dy Deml gyd a thi; 
Ond *mado o'th Dy o's rhaid i'm Traed, 
Tydi o'm Calon byth na mad. 


CXXI. Mos ks, AARON, a Josu. 


I ID Deddf y deg Gorchymmyn caeth, 
A row'd ar Sinai, ac a ddaeth 

I lawr yn Nwylaw Moſes fwyn, 

A ddichon byth Yr Nef ein dwyn: 


2 Na'r Gwaed offrymmodd Aaron gynt, 
Na'r Arogl-darth pereiddia'i Wynt, 
All brynu Pardwn am ein Bai, 

Neu gadw'n Henaid ni rhag Gwae, 


3 Aaron 


— 


176 HxyMNAU &@ LI. II. 


3 Aaron Offeiriad mar fu 
Yng nghanol yr Anialwch fry, 
Wrth Wyllys Duw'n ddiſymwth ſyn, 
Ar Ben yr apwyntiedig Fryn. 
4 Felly tu draw'c Torddonon ddu, 
Holl Lwythau Iſrael ſafei'n Llu; 
Pan orfu i Foſes farw'n wir, 
Cyn iddo'u dwyn i Ganaan Dir. 


5 Ond llawenhewch, chwi Iſrael Had, 
®* Joſua a'ch dwg Ir nefol Wlad ; 
Gwna Enw Prynwr amgen Waith 


Nr Deddfwr na'r Offeiriad *chwaith. 
C XXII. had ac Ediſeiruch, Angbrediniact) 


ac Anedi feir tuch. 


I Rhai ſy'n galaru am Bechod a Bai, 

Cant Fywyd trag'wyddol a Gwynfyd heb 

Trwy Flydd yn yr leſu, Mab Duw ydyw ef, [Draj 
Plant Angeu gwneir hwy'n Etifeddion y Nef. 


2 Gwae'r Adyn truenus na theimlodd erio'd 
O'i fewn Alar duwiol am bechod ſy'n bod; 
Ond at bob Euogrwydd chwanegi mae'n driſt 
Y Pechod mawr kynny o anghredu yng Nghriſt. 


' Y Ddeddf,a'i condemnia i farw am ei Fai; 
Tan ddwyfol Ddigofaint *nawr gorwedd y mae; 
Ar ei Ben ei kunan y Felldith ficra, n 
A marw tan Ddial dau-ddyblyg y wund. 


CXXIII. DU yn cael ei ogoneddu yn yr Efengyl, 
I O * Nef ein Harglwydd diſgyn mae, 


A gwawdd ei Seintiau'n agos; 
Ei Nerth a'i Wir, a'i Gariad mawr 
Mae yma nawr yn ddangos, | 
2 Yn yr Efengyl-cawn bob Dydd 
Ryw Bethau newydd olrhe'n; 


_— "= Cy 


2 W — — 


24 LE 6 


* Jos va yr un AIR, ac 38 arzyddeceaa GwArEDY 


LI. II. CHANIADAU YeenvDot. 177 


. 
Ld 


3 Dy Enw yn er Efengyl goeth,” 
A'th Synwyr ddaeth a welir; 
Doethineb Duw'n lewyrchu ſy* 


Yn Wyneb leſu 'n eglur. 


R Ufudd-dod goreu ir Ddeddf a gawd, 
Gan Dduw mewn Cnawd e fawnwyd; , 
A'th lym Gyfiawnder di, O ad, N 
A dwyfol Wag foddlonwyd. [TANG 


5 Ond ynthi th ddiſglair Ras y ly * j fv ae : 
'N llewyrchu yn fwy golau; 1850 
Gwreſogi ein Meddyliau mae, 
A llawenhau 'n Calonnau. 


cxxlv. Enwgediad „ Bedjdd.” > 
| Wedi ei yſgrifennu yn vr rhei'ny ſydd arfer 
een eee 1 7 * 


anod.) 
'cC A' Meibion Abraham cyn byn TTY 
Fyn'd dan Sel. Wm Gras, yn 15715 
J. Dug i herb pl or 14 
NS s dyfod" feſu i w rhyddhau, , 


2 Meyn migynach F F fyrdd rhydd. Criſt 5 ya av : 

» Ammodau'1, Dad, &i, Garia mawr; Cx 
Mae'n ſelio 1 i'r Saint ei wWerthfawr Ras, ig 
Heb gau *u Babanod bach i i ma 's, 


3 Eu Had taenellir i Waed g 
4 Plan 8 ddodir heibio | 1 1 ON 7 
i Yſpryd arnynt ddaw et. Nen . FOE) 
Fel 5 FREELY ar y 12 & N „ 
4 O'llawenhaed pob Saler yh llon, . T5 oth 4 
Yn,y Gyfammod belaeth hon 
Plant ifainge rh6nt am hyn o Hawl, 
Yn foreu i Dduw Abra'm Fawl. 


CXXV; "Naturiaeth heredig ddt wrth Adda. 


EWN *'Stad 'o Ddiniweidrwydd da, 4 

Tra bu'n Tad Adda, Ilwyddodd ; * 
Bwytaodd y Ffrwyth oedd Duw yn w add, 
A'i Enaid hardd a lygrodd. 


2 Nawr 


118 HrwWWNau s El. II. 


2 'Nawr cnawdol genir ni i gyd, 
Ar Ddrwg mae'n Bryd yn gwbwl ; 
Ein Rheſwm colli 'i iawn Le wnaeth, 
Aeth Cnawd yn gaeth 3'r Meddwl. 


3 Duw'r Gallu, adnewydda'n Dull, 
Adfera'n candryll Bwerau ; 
Ac ennyn ynom nefol Din, 
I loſgi'n Ian ein Chwantau.. 
4 'Sgrifena'th Gyfraith lan, O Dduw, 
Ar ein tufewnol Rannau f 
A thynned Adda'r ail, ein Car, 
Ei Ddelw ar ein Clonnau. 


CXXVI, Rhidio yr yam worth HMpld, nid uri 
wg. 


1 RTH Ffydd 0's Llawenydd ſy ddyfod ryw 
W Bod * 


Y rhodiwn trwy dywyll Anialwch y Byd; 
Ne elom ni Adref i Ddinas y Ne“, 
Ffydd yw ein Harweinydd a'n Llewyrch i'r Lie; 
2 Cyflawni mae'r Diffyg o Olwg yn wir, 
| Mac dodi'r Pyrth perlaidd i inddangos yn glir; 
I Fydoedd peltennig yr edrych hi draw, 
A dwg y Gogoniant trag'wyddol gerllaw. 


3 Ni awn trwy'r Anialwch yn llawen tua Thref, 
Tr'o Ffydd i'n goleuo & Llewyrch o'r Nef; 
Er Rhuad y Llewod gr *Stormydd a gawn, 
A'r Creigiau a'r Peryglon 0 amgylch Fin lawn. 


4 Hen Abra'm fel yma wrth Orchymmyn Duw'r Nef, 
Adawei i Dy hunan ac aeth gyd ag cf; | 
Gwel'd Tir yr Addewid yr ydoedd ei Ffydd, 

A'i Zel oedd hin flammio wrth deithio bob Dydd. 


CXXVII. 1 Greadigaeth newydd. - 


I L o' Orſedd mae Mab Duw, 
Rhown Gluſtiau i'w Lleferydd: 
« Wele,” medd ef, © *rwyf fi'n ddi-feth, 
* Yncreu pob Peth o'r newydd. 
2 % Nattur 


J. 11.11. Crantapav VST RY Dor. 179 


2 © Nattur a Phechod ymaith aeth, 
Hen Adds «'i Waith ſy'n trengn ; 
« Fy Llaw oſododd newydd Sail, 
© Byd newydd ail wy'n godi. 


3 ** Myh yn Haul Cyfiawnder fydd 
* Pr Nefoedd newydd honno; 
++ Neb ond Tifeddion Gras a gint 
Ran o'm Gogoniant yno.” 


4 Waredwr mawr rho im' Ryddhad 
O'm henaidd *Stad o Bechod; 
Bywha o'm mewn fy Enaid prudd, 
A'th Ras o newydd goſod. 


5 Ac adnewydda'm Llygaid hyn, 
A'm Cluſtiau yn ddiattreg; 
Rho Nwydau newydd im' o'r bron, 
Vn Gig tro'r Galon Garreg. 


6 Pell oddi wrth Parthau'r Meirw i gyd, 
A Phechod, Byd, a Diafol; 
Mewn newydd Fyd Gwaith Gras fy Nuw, 
Dymunwn fyw'n drag'wyddol, 


CXXVIII. Swyddau CRIST. 


1 Olwn y Prophwyd ddaeth i ma's 
A Gwir a Gras Dry ſorau; 
Caiff d' Air a'th Yſpryd, Ieſu cu, : 
Ein tywys nn dy Lwybrau. 
2 Perchwn ein Harchoffeiriad fry, 
Offry mmodd fynu ei Fywyd; 
Mewn Cariad mae ef etto'n byw, 
Yn pledio a Duw o'n plegyd. 
3 Perchwn ein Brenin mawr, Mab Duw; 
Mäor felus yw'i Orch'mynion! 
Rhag Pechod a thrag'wyddol Wae 
Ein cadw mae yn ffyddlon. 


4 Achub mewn amryw Ffyrdd mae fo, 
TW Enw b'o'r Gogoniant; 
Mae'i Drugareddau'n cleimio Hawl 
Yn ein trag wyddawl Foliant. 


CXXLX, 


180 „ Hyu NAU LI. II. 


CXXIX. Rhogoriact y on griſt nel. 


. F 


I Ogoniant byth, a Maw], Amen, 
| Fy Arglwydd, f'o'n coroni'th Ben, 
Am it ddwyn Iechydwriaeth *lawr, | 
A rho't yn 0 Air Fendithion mawr, 


2 Pe treiglem gylch y Byd bob man, 
A chwilio o Frydain hyd Japan, 
Bath Cretydd Criſt ni cheid? mo'r un 


Mor iawn i Dduw mor iach i Ddyn. we 


3 Cydwybod flin ymofyn ma' l, 
Lorphwys ddi-dwyll Le pe Cai; 
Ond hir y dryllir Enaid triſt, 5 

Hieb Obaith hyd ne's del at Griſt, 


4 Dy Wirioneddau ſy'n gyttun, 
D' Orch*mynion doeth a ſanctaidd yen 
Sicir yw Addewidion d' Air, 
Ein Gobaith yno a'n Cyſur cair, 


5 Nid Nef ddych'mygol Pagan prudd 
Pr Meddwl fath Foddlonrwydd rydd; 
Ac nid Paradwys Twrc yn wir | 
Wana Lliw o'r fath Llawenydd pur. 


6 Pe bai'r holl Ffurfiau dynol ſydd 
A'n Twyil yn rhuthro ar fy Ftydd, 
Gwagedd a Chelwydd galwn hwy, 
A'r*Fengyl a gofleidiwn my. ' 


CXXX. Gwaitbrediadaw' Yſpryd Glan. 


I . wyddol Yſpryd adde'th Ddawn, 
chanu Gwyrthiau'th Ras a wnawn; 
Dwyn i ni'r wyt Fendithion mawr, 


Oddi wrth Dduw'r Tad a'r Mab i 1 lawr, 


2 Wedi 'n goleuo. Llewyrch Nef, 
Ein T'w'llwch troi yn Ddydd mae ef; 
Tufewnol Addyſg.wyt yn roi 
' O'n "Yu ac am Noddfa i 1 oi, 


Il. CANIADAU YsPRYDOL. 181 


3 Dy Nerth o'n mewn yn gweithio ſy', 
A thorri Rhwymau'n Pechod cry; 
Daroſtwng ein holl Chwantau cas, 
Creu Calon newydd in' trwy Ras. 


4 Cydwybod flin adnabod ma'i 
Dy firiol lais gan lawenhau; 
Dy Air ſy'n dofi'r *Stormus Hin, 
Ac yn tawelu'r Meddwl blin, 


CXXXI. Enwaediad wedi ei ddiddymmu. 


I HAD fu'r Addewid, Duw a'i rh'odd, 
A'i Ras ef o'dd yn helaeth ; 
* I Abra'm byddaf fi yn Dduw, 

% Ac hefyd !w Hiliogaeth,” 


2 Ac à Sel waedlyd cadarnh'odd 
Y Geiriau dd'wedodd efo ; 
Hir teimlodd Meibion Abra'm Bwys 
Y lau flinderus honno, 


3 Ne's daeth Mab Duw i lawr i'r Groes, 
A'i Gnawd a roes 1 waedu; 
'Nawr Rhyddid o'r Caethiwed hyn, 
Cenhedloedd ſy'n ei feddu. 


4 Duw Abra'm ſydd ya cleimio'n Mawl, 
Ei *Ddewid raſawl pery ; 
A Chriſt mewn Ffyrdd tirionach mac 
Yn cadarnhau'i Ras ini, 


CXXXII. Cyſgodau a Phrophwydaliathau 3 
RIST. 


L Ele'r Meſſia mawr a ddaeth ! 
| * Forwyn geni'r Had a wnaeth ; 
Wele'r Prophwydi yn gyttun 
Yn rhoi iddo'r uchaf Le bob un. 


Hen Abra'm ffyddlon lawenha'dd, 
Pan ar yr Arglwydd Golwg ga'dd 
Q 


Moſes, 


182 HyMuNAU 3 LI. IT, 


Moſes, Gwr Duw, rag-dd'wedodd, fod 
Cyflawnwr mawr y Ddeddf i dd'od. 


3 Cyſgodau fu o'i Enw'n Dyſt, 
Oll a beidiafant pan ddaeth Criſt ; 
Oen Paſg, Arogl-darth per ei Wynt, 
'R Offeiriad, Arch, a'r Allor gynt. 


4 Cwrdd mae Prophwydoliaethau 'nghyd 
A'u Bendith ar ei ben i gyd; 
Teſu addolwn wrth dy Dra'd, 


Tydi yw'r addewedig Had. 


CXXXIII. Guwyrthiau ar Enedigatth CRIsT, 


Renin Gogoniant, gyrrodd ef 
I'r Ddaear hon ei Fab o'r Nef; 
* Nos oleuodd pan y daeth, 
Llu'r Nef mynegi 'i eni wnaeth, 


2 Pan ddaeth y Prynwr ifange cu, 
Pa Wyrthiau a Gorfoledd fu? 
Cododd ei Seren yn y Nef, 
I ddwyn y doethion atto ef. 


3 Simeon ac Anna honnei *nghyd, q 
Mai'r Baban hwn oedd Ceidwad Byd; 

Teimlaſant nefol Dan o'u mewn, 
Ei foli wnaent a'i adde'n-ewn, 


4 Gadewch i'r Iuddew gablu'n driſt, 
A'r Groegwr wawdio'r Baban Criſt; 
Addolwn ninneu'r cyfryw un, 


Y bythol Dduw ddaeth yma'n Ddyn. 


cxxxlv. Gwyrthiau ym Mywyd, Marwolaeth 
ac Adgyfodiad CrisT, 


Ele y Dall yn derbyn | 
Eu Golwg gan eu Duw: 
O wele 'r Meirw 'n codi | 


O'u Beddau ac yn byw : 


Y Mud an 


I. CHANTIADAU YsSPRYDOL., 


Y Mudan yn llefaru 
Yn rhytedd jawn, a'r Cloff 
Sy' fel yr Hydd yn llammu, 
| A moli Duw yn hoff. 
E 2 Roedd Vſpryd Duw fel yma i! 
| Yn tyſtioliaethu ar led 8 
Anfoniad ei Fab anwyl, Wn 
Gerbron y rhai digred; 4 
A'r Tad oedd yn amddiffyn $\ 
Ei Achos ef uchben, 
'Tra'r ydoedd ef yn hongian, 
A gwaedu ary Pren. 


3 Y Nefoedd ac fe'n marw 
Aeth mewn galarus Liw, 
Ond cododd ef drachefn, 
Ymddangos wnaeth yn Dduw: 
Ein Harglwydd wele'n eſgyn 
I'r Nef i ben ei Daith, 
Ni waeda ef ddim mwyach, 
Ac ni bydd marw chwaith, 


| 4 Yn awr ac yn drag'wyddol, — 
O'm Calon i trwy Ras, 42.98 
*Rwy'n peri i'm Hamheuon . 170 
A'm Ho fnau fyn'd i ma's; 
Tr Dwylo hynny'r ydwy'n 
Traddodi f* Enaid byw, 
Sy'n dwyn y fath Dyſtiolaeth, 
Ei fod yn gadarn Dduw, 


CXXXV. Gallu'r Efengyl. 


O'r Nef anfonwyd i ni lawr; 
rep ddengys yma i ma's 
eth all ei hollalluog Ras. 


2 Ffordd ga's Doethineb Duw ei hun, 
I wella anhwyl Enaid Dyn ; 
Yr unig Falm rhinweddol yw, 
l lwyr jachau Cwymp * 
2 


l HD ydyw'r Gair o Gariad mawr, 


184 HruNAU @ LI. II. 


3 Vr Fengyl eirch 'r Meirw fyw, 
A hwytheu glywant Lais Mab Duw : 
Yr Eſgyrn ſychion a fywhair, 
A thoddi'r Galon Garreg wnair, 


4 Lle'r oedd y Fall a Th'w'llwch mawr, 


Rhy'r Fengyl Olau nefol *nawr ; 
Rheoli'n Chwantau ma't à'i Grym, 
A dofi Llid Erlidwyr 1lym, 


5 Bwyſtfilod, Llewod (wedi troen') 
A wiſgant Natcur fwyn yr Oen; 
A Phlant y Byd rhyteddu wnant, 
A'r Cyfnewidiad a gaſant, 


6 Fy Enaid inneu troer trwy Ras, 
A chroeſaw Wawd y Byd a'i Gas; 
Mae'r Gair yn addaw Noddfa im', 
Oddi wrth eu Llid cynddeiriog lym. 


CXXXVI. Eſampl Crim. 


I Y Mhrynwr cu mor olau cair, 
Fy holl Ddyledſwydd yn dy Air; 

Ond yn dy Fywyd, Cyfraith Duw 

Sydd wedi'i thynnu *maes 'r Byw. 


2 Fath Wir, fath Zel o'th Eiddo ga'd, 
Fath Batch i 'Wyllys pur dy Dad; 
Fath Gariad ae Addfwynder llawn, 
Dymunwn i peu meddu wnawn. 


3 Mynyddau, BY a'r oerllyd Aer, 
O'th wreſog Weddi'n Dyſtion cair; 
O'th Demtiad, T'yft fu'r anial Le, 
O'th Ymdrech a'th Or'chaflaeth gre”. 

4 Bydd i mi'n Batrwn; par im' ddwyn 
Mwy yma o'th Ddelw raſol fwyn; 


A'r Barnwr arddel f' Enw i 'mhlith 
Dilynwyr glan yr Oen dros fyth. 


' CXXXVII 


II. II. CHANIADAU Y$SPRYDOL, 185 


CXXXVII. Eſampiau CRIST a'i Saint, 


I Denydd Ffydd yn awr pe cawn, 
Tufewn i'r Llen ehedeg wnawn, 
I we'd y Saint mor llawen ſy' 
Mewn Gwynfyd a Gogoniant fry. 


2 Fel ninneu buont yn y Byd, 
Yn wylo'n bruddion lawer pryd; 
Ymdrechu'n galed iawn a Grym 
Amheuon, Ofnau, a Phechod llym. 


; Gofynwn iddynt hwy yn brudd, 
Podd darfu iddynt gario'r Dydd; 
Hwy oll attebent, mai trwy Boen, 
A Gwaed y crocſhoeliedig Oen, 


4Dilyn'ſant Gamrau'u Harglwydd Criſt 
Trwy Glod ac Anghlod Trallod triſt; 
Profedigaethau o bob Rhyw, 
Ne's myn'd 'r Wlad addawodd Duw. 


5 Trag'wyddol Glod i'r Ieſu glan, 
Rhoi hun yn Batrwn wnaeth o'n bla'n; 
A'r Cwmmwl mawr o Dyſtion maith, 
Fel Ser i'n tywys ar ein Taith, 


CXXXVIII. Had yng NonrisT ein Haber. 


l ID Gwaed yr holl 'Nifeillaid gwar 
A laddwyd ar Allorau, 1 
A ro'i i Gydwybod euog Hedd, 
Neu 'i Llygredd a olchaſai. 


2 Ond Criſt, Oen Duw, dileu mac'n lin 
Ein Pechod a'n Hanwiredd ; 
Rhagorach Aberth ni hwynt-hwy, 
A Gwaed ſy' fwy ei Rinwedd. 
3 Fy Ffydd fyn ddodi'i Llaw yn hy, 
Ar Ben y leſu graſol, 
Tra b'wy'n cyfadde* mai ar led 
O'i flaen yn edifeiriol. 


3 


— — — ll — — — 


186 HyMNAU 3 LI. 11, 


4 Fy Enaid edrych 'nol y mae 
Ar Groes « Beichiau'm Harglwydd, 
Mewn Gobaith cadarn iddo fo 
Ddwyn yno fy Euogrwydd. 


5 Gan gredu'r y'm yn llawenhau, 
J Dduw bellhau y Felldith; 
A moli'r Oen am golli 'i Wa'd, 
I ddwyn Rhyddhad a Bendith, 


C XXXIX. Cnawd ac Yſpryd. 


1 Hwng Cnawd ac Yſpryd Rhyfel fydd, 
Tra b'om mewn *Stad o Brofiad prudd ; 

Cas genn'i'r Pechod ynof mae 

Ond gwneud yr wy'i'r hyn wy'i'n gaſau. 


2 *Nawr griddfan *rwyf a chwyno'n brudd, 
O's Pechod vn gorchfygu fydd; 
A chanu 'rwyf a llawenhau, 
Can's Gras drachefn gorchfygu mae. 


3 Y T'w'llwch a'r Goleuni ſydd 
Mewn Ymdrech hyd y perffaith Ddydd 
Ac ymladd bydd y Dw'r a'r Tan, 
Hyd oni threngo's gwanna'n lan, 


4 Mac'r-Cnawd a'r Yipryd yr unwedd, 
Yn blino ac yn torri 'm Hedd; 


Ond caf ro'i ſynu'm marwol Chwyth, 
Ac yna derfvdd Pechod byth. - 


CXL. Tywalltiad yr Y/pryd, neu Luyddiant yr 
Efengyl. 


OR fawr fu'r Diwrnod mor llawen fu'r Pryd, 

Pan ddarfu'r Diſgyblion ymgaſglu ynghyd; 
Tra daeth ar eu Pennau bob rhai'r Vſpryd Glan, 
Un wedd a Thafodau gwa'nedig o Dan, 


2 Pa Wyrthiau, pa Ddoniau a roes ef i rai! 
A gallu i gyfrannu, a Gallu i iachau ! 
A llanwodd eu Genau a Geiriau tra ſyn, 
Yn lie dim Tariannau, Cleddyfau, na Ffyn. oa 
| 3 Fel 


1 


\ 


\ 


Ll. IT, CnanraDau YsPRYDOL. 187 


3 Fel hyn yn Arfogion eu gyrru wnaeth e', 
O'r Dwyrain i Orllewin, i'r Gogledd o'r De'; 
« Ewch, plediwch fy Achos, ich' C'wilydd nid oes, 
„% Ewchallan, gwaigerwch Ddirgelwch ty Nghroes. 
4 O'r Grym hollalluog, rhyfeddol jawn yw ! 
Sydd yn Arfau Rhyfel yiprydol ein Duw, 
I blygu'n Hanwydau yityfnig bob un, 
A goſtwng y balchal cyndynaf o Ddyn, 
s Cenhedloedd dyſgedig, a'r Diddyſg heb wa'n, 
A'r fath Arfau nefol orchfygir yn lan; 
A Satan a lidia am ei Golled bob Oes, 
A chas a fydd gantho Athrawiaeth y Groes, 


6 O Frenin Gras tirion! fy Nghalon plyg hon; 

- Dymunwn gael f* Ynnill a'm harwain gerbron, 
Ya ufudd Garcharwr i Frenin y Nef, 
A chanu am Gorgewelt ei Fengy! lan ef. 


CXLI. Golwg trwy Darych ac Myneb yn Myneb. | 


1 Feneſtri'th Ras en caru wnaf, 
Trwy'r rhai y gwela't f* Arglwydd ; 
A Hiraeth cwrdd à'th Wyneb gwych, 
Heb rhyngom Ddrych yn ebrwydd, 


2 Ac O na ddeuai'r happus Ddydd, 


I droi fy Ffydd yn Olwg! 
Cawn weld fy Mhryowr fry yn Nhre', 
Yng Ngholau'r Ne'n fwy amlwg. 

3 F' Anwylyd bryſia, ymaith tyn 
Y Dyddiau hyn o Attaliad ; 
Yna fy Enaid i gaiff fod 
I gyd yn Glod a Chariad, 


CXLII. Gwagedd y Creaduriaid, neu ddim Ger- 
pbwyſdra ar y Daaeay. 


I AE Enaid chwannog iawn gan Ddyn, 
Yn lloſgi o Dan aneſmwyth blin; 
Ei *Nwydau hedeg maent heb Ball, 
O un Oferedd gwag i'r Hall. 


2 Ofer 


1 — e ]7—¹¾.g.² ⁰iAne d Üſ . — Co = — — 


188 HyMNAU a Ll. II. 


2 Ofer in' ddiſgwyl yn y Byd 
Gael gwir Ddaioni 'leinw'n Bryd; 
Cynnyg Pleſerau newydd wnawn, 
Ond Poen a ſyched ſydd o'n mewn, | 


3 Fel pan derfyſgo Twymyn gre?, 
Cyfnewid Ochor *ry'm a Lle; 
Ond tlawd yw'r Cyſur a dihoen, 
Gael newid Lle a chadw'r Poen. 


4 Duw mawr! gortrecha'n Syched trwch, 
Ein Serch i Wagedd ac i Lwch; 
Iacha holl Heintiau'n Henaid byw, 
A phortha ni a Chariad Duw. 


CXLIII. DUIP wedi ei heddychu yng NohRISTr. 


Nwylaf o'r holl Enwau fry, 

Fy leſu a'm Duw, fel Dyn a gaed, 
Pwy all gwrth*nebu'th Gariad cu, 

Neu ddibris farnu'th werthfawr Waed ? 


2 Trwy Haeddiant dy Farwolaeth di 
Mae'r Tad yn gwenu heb ddim Dig; 
A thrwy'th Eiriolaeth, Arglwydd da, 
Dy Vſpryd gyd a Dynion trig. 


1 


3 Ne's gwelwyf Dduw mewn dynol Gnawd 
Fy Enaid tlawd heb Gyſur ſy'; 
Y cyfiawn ſanaidd Dri yn Un, 
Rhyw Ddychryn y'n' i'm Meddwl i, 
4 Ond gwel'd Immanuel o's caf, 
Mewn Gobaith llawenhaf bryd hyn; 
Mae'i Enw'n gwardd fy Ofnau caeth, 
A'i Waed f' Euogrwydd ymaith tyn. 
5 Rhoed Iuddew Gred 'w Ddeddfau'i hun, 
Gwnaed Groegwr Foſt o'i Ddoethder Dawn; 


Mi gara'r Ieſu Duw a Dyn, 
Ac yntho rhof Ymddiried lawn. . 


CXLIV. 


* 


Ll. Il. ChANIADAU YsreRYDOL. 189 


CXLIV. Anrhydedd i Ben- ſuyddogion, neu Ly- 
wodraeth oddi wrth DDV. 


I Rag*wyddol Frenin Nefoedd Fry 
Ac Arglwydd pob Llu iſod 
Yn flaenaf !th Fawrhydi gwiw 
Dyledus yw'n Hufudd-dod. 


2 I th oruwch Fainge y plygwn ni, 
A rhoddwn i ti Foliant ; 
Am is Swyddogion, fawr a man, 
Ein Nodded a'n Gogoniant. 


3 T'wyſogion Brydain, y maent hwy 
Uwch pawb yn fwy bendithiol ; 

Trwy rhai'n Cyfreithiau a Rhyddid ſydd 
Pn gwneud yn ddedwydd Bobsl. 


4 Brenhiniaeth ſaif heb ſyflu'n hir, 
Lle gwobr'ir gwir Unionder ; 
A*r Drwg o'r Tir diflannu wna, 
Trwy'r Cleddyf a Chyfiawnder. 
5 Rhowch Eiddo Cæſar, byth heb Nag, 
I Czſar ag 'w Orſedd; * 
Ond Cydwybodau wnaed i Dduw, 
A'n Henaid byw'n gyfannedd. 


CXLV. Twyll Pechod. 


I M-- mil o Ffyrdd gan Bechod blin 
I weithio ar Feddyliau Dyn ; 
A'i Wen fe huda'n Calon fol, 
Ond gedy Golyn llym ar ol. 


2 A Enwau o Rinwedd twyllo mae 

Yr Hen a'r Itainge er eu Gwae; 
A thr'on' hwy'n credu'r hyn mae'n ddweud 
Ei Lyfeitheiriau'n gryf mae'n wneud. 
ö 3 Dros 


* 


HyMmxAU 2 


190 


3 Dros ei Ddigrifwch pledio bydd, 
A Rhith neu Eſgus t&g a rydd; 
A*r Enaid dwylla am Bethau'r Net, 
A'i rhwymo i foddio'r Cnawd mae ef. 


4 Felly ar Bren rhagorol hardd 
Y tyfei'r Ffrwyth oedd Duw yn wa'rdd 
Ein Mam fwytaodd y Gwenwyn drud, 
A llygrodd hon ei Gwaed i gyd. 


CXLVI. Prophwydoliaeth ac Hprydoliaeth. 


| I WY: Arch ein Duw (Tyſtiolseth cair) 
r 


V traethei'r hen Brophwydi ei Air; 
Cyffrow'd hwy gan yr Yſpryd Glan, 
Ennynodd ynthynt nefol Din, 

2 Eu Gwaith a'u Gwyrthiau oedd fwy fwy 
Yn tyſtio u Cennadwri hwy; 
A'u Sgrifen-law ſafadwy yw, 
I gadw'r ſanctaidd Eiriau'n fyw. 


3 Duw muwr! mor hoff yw — fi 
4 i'th Lyfyr anwyl di; 
Yn hwn darllena'i Enw e', 
Yr Oen fu farw yn fy lle. 


4 Pob rhyw Feddyliau gau ar Hynt 
F'o'n Ilwyr adiflannu yn y Gwynt; 
Fy Ngobaith yma a ſicraſ, 

Hwn yw dy Air ei gredu wnaf, 


CXLVII. Sinai a Seion, Heb. xii. 18, &c, 


I ID a Ddychryndod Duw a'i Wg 
; Y Tan, a'r Mwg, a'r Tyrfau; 
Nid at y Gair ofnadwy'i Let 

A draethodd et ar Sinai, 


2 Ond daethom i Fryn Seion.wiw, 
Dinas ein Duw a'n Ceidwad; 
Tirionach Geiriau vma a dd'wed, 
A thann ar led ei Gariad, 


LI. II. CHANIADAU Y$SPRYDOL 191 


3 At Lu angylaidd llariaidd llon, 
Mewn Gwiſgoedd gwynion amlwg ; 
A Sprydoedd y rhai cyhawn ſydd 
Yn meddu Ffydd yn Olwg. 


4 At y Gymmanfa ddedwydd {y* 
A'u Henwau fry'n y Nefoedd; 
Ac at Dduw, Barnwr mawr pob rhai, 
Hwn ei holl Fai faddeuodd. 


5 Holl Saint y Ddaear a'r Nef nid y'n' 
Yn gwneud ond un Cymmundeb; 
Yng Nghriſt eu pen oll uno wnant, 


O'i Ras y cant Gyflawndeb. 


6 Mewn fath Gymdeithas fawr ei Rhin, 
Mae f*Enaid blin am aros; 
Rhaid byth mae Dyn dedwyddol yw 
A ddel at Dduw mor agos, 


CXLVIN. Afechyd, Ffolineb ac Yafydrwydd 
Pechod. 


Echod ein llwyr wenwyno wnaeth, 
Trwy'n Gwaed yr aeth ei Lwgwr: 
Yr unig Falm yw rhad Ras Duw, 
A'r leſu yw'r Phyſygwr, 


2 Fe ddarfu'n Nerth a'n Tegwch ni, 
Neſau *ry'm i Farwolaeth ; 
Ond Criſt y meirw mae'n fwyhau 
A Gair ei Enau eilwaith. | 


3 Wrth Nattur Gwallgof ynom ſy', 
A'n Gwyniau'n berwi trwom, 
Ne's del Mab Duw #1 Yſpryd Glan 
I ddofi'r Tan ſydd ynom. 


4 Lleibio y Llwch ac yfed Gwynt 
Yw'n Helynt fel Ynfydion; 
A gwrthod pob Daioni gwiw, 
Ne's gwnelo Duw ni'n ddoethion. | 
5 Clwyfo'n 


* 
E — 


192 __ Hymnav 2 LI. II. 
5 Clwyfo'n Heneidiau'r y'm fel hyn, 


A'r Gwenwyn y'm yn yfed; 
A rhuthro i Uﬀern ar ein Pen, 
Ond Duw o'r Nen ſy'n gwared, 


6 Y Dyn ymblith y Beddau ga'w'd 


\ 


A dorrei Gnawd heb bwyllo; 
Ynfydu'r oedd, ond Criſt pan ddacth, 
Y Diafol acth o hono. 


CXLIX. Hunan-gyfiawnder yn annigonol. 


16 * Alarwyr, p'le, medd ffArglwydd, cair, 
„ Sy'n gwrandoa chrynu wrth fy Nghair! 

«© Mewn 'T'w'llwch du iy'n rhodio'r Dydd ? 

„% Rhowch yn fy Enw eich Cred a'ch Ffydd. 


« Ni all eich Dyledſwyddau lawn 
«© Roi am y Pechod lleiaf iawn; 


« t Wiſg all Nattur barottoi 


«© Ni chuddia'ch Gwarth er ynddi 'mdroi. 


« Rhy fyrr yw'r Gwely all Nattur drin 
« I eſmwythau Cydwybod flin ; 

** At fy Nghyfiawnder trowch gael byw ; 
« Cyſur a Hedd yw rhodd Mab Duw, 


© Chwy-chwi ſy'n cynnu Tan heb les 

« dwymo'ch Enaid oer di-wres: 

« Rhodiwch wrth Olau'ch Tan eich hun, 

« A'ch dewis Wrychion tywyll yr, 

„ Hyn fydd o'm Llaw eich Rhan a'ch Beyrn 
« ] Uffern mewn Cadwynau Heyrn, 

«© Cewch fyn'd a gorwedd wedi'ch cau 

« Mewn T”w'llwch a thrag'wyddol Wae.“ 


CL. CrisT ein Paſg ni. 


Ele'r dinyſtriol Angel hed, 

Dros Wlad yſtyfnig Pharao ar led; 
A Blodeu'r Aipht a'i Balchder mawr . 
A'i Law mae'n daro'n feirw lawr. 2 Ond 


— 


„ Eſay I. 10, 11. 1 Efay xxviii, 20, 


LI. II. CHANIADAU  YSPRYDOL, 


2 Ond heibio i Bebyll lago'r aeth, 
A thywallt Dial Duw ni wnaeth; 
Fe ganfu'r Gwaed, yr Arwydd tlws, 
O Heddwch Duw oedd ar bob Drws. 


3 Yr Oen pwyntiedig marw wnai, 
Rhaid oedd i dorri'r Aiphtaidd Iau; 
Gwnaed Iſrael felly'n rhydd o gaeth, 
A diangec rhag Llaw'r Angel wnaeth. 


4 Duw, pe taenellyd f'Enaid i, 
A'r gwerthfawr Waed o'th eiddo di; 
Cyfiawnder ni ddylyna'i'n hwy 
Mo'm Henaid cuog inneu mwy, 


5 leſu ein Paſg ei lladd a wna'd, 
A dyg ar unwaith in' Ryddhad, 
O Gadwyn Satan, pwylig yw, 
A Chleddyf dialeddol Duw. 


CLI. Rbyfyg ac Anobaith, neu amryw Brofedige 


aethau Satan, 


1 Atan a't Swynion wy'n gaſau; 

(Yr hen Sarph a'i Hudoliaeth) 

Mewn Mil o Ffyrdd mac*n llithio'n llon 
Blant Dynion 1 Farwolacth, 


2 Eu porthi a Hyder gwag y mae, 
eu'u lladd ag Ofnau diffaith ; 
A'u gyrru'n llyn ymhell o'u Lle, 
I Ryfyg ne Anobaith, k 4p 


3 * Hawdd ydyw rhodio'r Ffordd i'r Ne',” 
Fe haera fe'n breſennol ; 4 
Fe chwydda'n Pechod yn y Fan, 
ALlef, © Mae'n anfaddeuol.“ 


4 Fe arch Yr Ie'ngctyd. . beidio dro 
« Mytyrio am Dduw nag Angeu; 
« Can's Gweddi x Duwioldeb ſydd,” 
Medd ef, ond prudd Bleſerau.” 
"KS. R | 5 Fe 


194 HyMNAU & LI. II. 


5 Fe dd'wed, Rhaid marw,” wrth rai hen, 
© Rky hwyr,” medd e', „ nhwwy. geiſio 
« Trugaredd mwy, can's ofer fydd, 
« Am fyn'd eu Dydd hwy heibio.“ 


6 Fel hyn, trwy Dwyll a Dichell gas, 
Mae'n dal ei Deyrnas fynu; 
A lluſgo Meibion Adda i lawr 
Pr T*'w'llwch dirfawr obry. 


6 Duw mawr, cwttoga'i Nerth ar fyrr, 
Oddi yma gyrr e' i Garchar ; 
A byth yn Uffern dod e'n rhwym, 
Na flino mwy *mo'r Ddacar, 


CLII. . Vun. 


1? AWR Satan rua a'i Safn rwth, 
Gan fwgwth yſglyfaethu ; 
Fe flina 4'i Falais greulon gref 

Sawl na all ef 'mo'i lyngcu. 


2 Plant Duw gwrtt*nebwch ef yn hy, 
A'r Temtiwr fﬀy yn fuan; 
Ein Harglwydd felly i'r Frwydyr aeth, 
A'i taddeu wnaeth ei hunan. 


3 Ymddengys weithiau'n dduwiol iawn, 
Diniwaid llawn o Gariad ; 
Ond mae'r hen Sarph o fewn pan f'o'n 
Ymrithio'n G'lommen ddi-frad. 
4 I Lais y Twyllwr Cluſt na rowch, 
Hil Adda ffoweh oddi wrtho ; 
Fe faglodd ein Rhieni gynt, | 
A'r Plant gwell iddynt wylio. 


CLI. Yehydig yn gadwedig ; neu'r Criſtion 0 
"ſewn ychydig, » Rbhagrithwr, ar Gwrthgiliwr. 


1 Lydan yw'r Ffordd i Uffern drift, 
A Miloedd rhodiant hon ynghyd; 
Ond Llwybyr cul a ddengys Criſt, 
Ac ambell Deithiwr ar ei hyd. | 
7 2 14 Ymwad 


LI. II. Craniapav' YsPRYDOL, 195 


2 © Ymwad à'th hunan, c'od dy Groes,” 

Yw'r Arch a roes ein Prynwr mad; 

Gwaith Nattur rhaid ei gyfri'n wael, 
O's mynnwn gael y nefol Wlad. 


3 Yr Enaid ofnus ſy'n lleſgau, 
Heb rodio mwyach yn Ffyrdd Duw; 
Ei Ddamnedigaeth mac'n ſicrau, 
O fewn ychydig Griition yw. 


4 Fy Ngobaith i fel hyn na boed, 
Duw rho'r fath Galon newydd im', 
Na bu i Ragrithwyr gael erioeg, 
Am hon na's gwyr Gwithgilwyr ddim, 


CLIV. Our annychweledig, neu Ras yn dych- 
welyd. 


2 Renin Gogoniant a phob Gras, 
Cyfaddef gyd a Ch'wilydd *ry'm, 
I'n dd'od o Lwynau Adda i ma's; 

Wedi dirywio bob yr un. 


2 O Adda'n Gwaed llygredig daeth, 
A'r Gwenwyn ynom berwi mae; 
Gwrthwyneb i bob Da fe'n gwnaeth, 


A Slafiaid i Bechodau a Bai. 


4 Torri dy Ddeddfau glin bob Dydd, 
A gwrthod 'ry'm dy-Ras bob -awr ; - 
O Du'r hen Sarph ein Hymdrech ſydd 
Yn erbyn ein Gwneuthurwr mawr. 


Byw'n ddieithr pell *ry'm oddiwrth Dduw, 
0 A charu'r Pellder hyn ſy' waeth; 
A myn'd r Ffordd peryglus yw, 
Sy'n dwyn i Angeu ac Uffern gaeth. 


A ellir troi'r fath gyndyn Ryw ? 

A newid eu Naturiaeth gas? | 
Dangos d' Ogoniant mawr, O Dduw, 
Gwna iddynt deimlo Nerth dy Ras. 


R 2 6 Ben- 


196 HyMnav 3 


6 Bendithiwn Enw'n Tad o'r Nef, 
Ei Yſpryd enfyn oddi fry, 
I ddwyn Dieithriaid atto ef, 
A G'lynion yn Gyfeillion try. 


CLV. Arfer mewn Pechod. 


I Ewidied Llewpart gwyllt y Coed 
Y Brychni arno oedd erioed; 
n 


a gall Drygddyn droi at Dduw, 
A newid ei Dymherau a byw. 


2 Cyſtal y gall re "g"> hyn, 
Sef golchi ei dywyll Groen yn wyn; 
Neu'r Marw ado'i Fedd lle mae, 
Ag i hen Ddrygddyn ado'i Fai, 

3 Lle hir deyrnaſo Pechod Ilym 
Ni oddef *mo'i orchfygu ddim ; 
Nid oes ond Gallu Duw ei hun | 
All troi tueddiad Enaid Dyn. , 


4 Duw mawr! *rwy'n adde'th allu di, 
Sy'n gweithio i droi fy Nghalon i; 
Am pael fy ffurfio o newydd *rwyf, 

A moli Gwyrthiau 'th Ras tra b'wyf. 


CLVI. Rhinweddau criſt nogol, neu Anhawſars 
Troedigaeth, 3 


UL ydyw'r Ffordd, a'r Drws y ſy 
Yn arwain ir Llawenydd fry ; 

*Chydig ſy'n cwrdd i'r Porth heb ffael; 

Torfeydd yn marw heb ei gael. F 
2 A Hunan rhaid ymwadu o hyd, 

Ac adnewyddu'r Meddwl-Fryd; 

Rhaid cael Amynedd, attal Gwyn, | 

A d'roſtwng ofer Chwantau'r Dyn. 5 


3 I Ras mae Cnawd yn Elyn llym, 
Lle bo'n rheoli yn eiRym; 
Rhaid goltwng Cnawd a Balchder hy, 
Rhag i'n ddinyſtrio'n Henaid cu, 


4 R hat!d 


LI III. CHANIA DAU YsPRYDOL, 197 


4 Rhaid bwyrw ymaith Serch at Aur, 
Can's Eilun-Dduw o hono wnair; 
Pob Aelod a phob Synwyr glau 
Tr Arglwydd orfydd ufuddhau. 


5; Y Tafod afreolus hy 
Sy'n gofyn cael Attaliad cry? ; 
A gwilio'n ddewr bob Awr ſy' raid, 
A byth weddio yn ddi-baid. 


6 Podd y gall Pryfyn gwan, O Dduw, 
Gyflawni'r Gorchwyl, Gorcheſt yw ? 
Dy Ras raid gwnenthur Dy holl Waith, 
A*m gwobro er na's haeddwn chwaith. 


CLVII. MMyfirded am y Nefoedd, neu Orfoledd 
Ffyad. 


1 Y Enaid hed i'r Nef uwchben, 
Tufewn i'r Llen, a chenfydd ; 
Y Gwynfyd didrangc ſ'yno'n wr, 
A*r bywiol Ddw'r ni dderfydd. 


2 Yno mewn Pleſer hoff di-flin, 
Y Tri yn Un caf weled; 
Ac edrych ar fy hynaf Frawd, 
Mab Duw, mewn Cnawd gogoned, 


3 Ei Ddewid ſai'n ddiogel ſy th, 
A'i Ras ef byth ni ſymmud; 
Mae'n rhwymo f*Enw i ar ei Fron, 
A'i Fraich a'i Galon hyfryd. 


4 Yſgafn a byrron i barhau 
Yw'n holl Ofdiau bydol, 
Pan elom i'w cymmaru i gyd 
A Phethau'r Byd trag'wyddol. 


z Dieithr ni's mynnwn fod o hyd 
* Pr Fangre hyfryd nefol, 
Lle mae fy Ngobaith i gael byw 
Ger bron fy Nuw'n dragwyddol. 


198 Hymnav E LI. II. 


cLVIII. Achwyniad o Ymadawiad DU, « 
Themt aſiynau Satan. 


1 UW, gwel ein Blinder, Pechod ſy" 
Am arglwyddiaethu arnom; 
Tyr'd, eſtyn Fraich d' alluog Ras, 
Gwna Lanas ar d' Ely nion. 
2 Y Llew#'i Ruad erchyl] iy'n 
Brawychu'th Ddetaid tyner; 
Datguddia Ogoniant d'Allu mawr, 
Cadwyna 'lawre'''r Dyfnder. 


3 Ai anobeithio byth wnawn ni, 
Na bydd i'n Gweddi Iwyddo? 
Na'n Galar gyrraedd byth 'th Gluſt ? 
Na'n Dagrau triſt dy gyffro? 


4 O's diyſtyru Ryddfan Dyn, 
Clyw'th Fab dy hyn yn pledio; 
Ei Waed a'i Ddioddehadau gwiw - 

Sy* gyd a Duw yn tyccio. 

; Fe ddygodd Gleddav'r Vſpryd in', 
] ladd pob gelyn marwol ; 
Caiff Pechod farw dan dy Air, 

A fiommi wnair y Diafol. 


6 Mor fawr yw Gras ein Tad o'r Net ! 
A'i Gariad ef yn rhoddi 
Ei Fab i ni'n Gyfiawnder gwiw, 
A'i Yſpryd byw In nerthu. 


CLIX. Diwedd y Byd. 


1 A*M *ry'm yn hoffi'r Ddaear hon, 
P A'r Pethan gweigion iſod; 
Lle mae Gofidiau ym amlhau, 
A phob Pleſerau'n darfod. 


2 Tr'o Amſer yma a'i Ddannedd llym 
Yn difa'n Grym a'n Cyſur, 
Mae Gwlad o Hedd a Hawddfyd fry, 

Unchlaw ei Allu'n ſicir. 


- 


3 Bjd 


nd 


LI. 11, CHANIADAU YsPRYDOL., 199 


3 Byd Nattur oll ymddattod wna, 
A*r Haul ei Vrfa orphen; 
Ac o flaen Ieſu mawr ein lor, 
Y cilia'r Mor a'r Ddae'ren. 


4 Pa bryd y daw y Boreu llon, 
Pan ſeinio'r Utgorn ola' ? 
] alw pawb I'r Awyr fry, 
O'r Ddaear ddu'u Gorweddfa ? 


CLX. Achwyniad o Anffrwythlondeb, Anwybod- 
aeth, a Serchiadau heb eu ſancteiddio. 


I IR ddiſgwyl, Arglwydd, y bum i 
Dan beraidd Sain d'Efengyl di! 
Ond etto'm Ffydd mor wan y cair, 
A'm gwir Wybbdaeth yn dy Air. 


2 Pth Dy 'rwy'n tramwy ys lawer Dydd, 
A gwrando'n fynych yn ddi-fudd ; 
Mor lleied Rhan o'th Air bob tro, 
Wyn allu gadw yn fy Ngho'. 

3 Fy Nuw, a'm Hollalluog cu, 
Mor lleied y'th adwaenir di 
Wrth Farnau'th Wialen (gytiawn Waith) 
Nac wrth Fendithion d'Orſedd chwaith. 


4 Oer iawn yw'm Cariad i, a gwan; 
Eſgeulus wyf yn hyn o Ran; 
Fy Ngobaith a'm Serchiadau ſy* 
N anaml am y Nefoedd fry, 


s Duw mawr! cyfranna'th Nerth a'th Ddawn, 
I beri i'th Air gacl Llwyddiant llawn ; 
Datguddia'th Iechydwriaeth Ion, 

Pm Henaid i yng Ngwaed yr O'n, 

6 Cyf'rwydda Nghraed i'r Ffordd y ſy' 
Yn arwain i'r Llawenydd fry ; 
Gwybodaeth yno o hyd amlha, 

A Chariad oeri byth ni wna, 


IXI. 


0 
: 
1 1 
= 
: 
: 
* 
a 4 
: 
. 
4 
1 
» } 
= 
+4 *4 
* * 
xv 
©S 
- 1% 
| * 
11 
if 
[ 
1 
4 
LY 
' = 
x 
* 
+ = 
: l 
= 
: "4 
4 9 
* 1 
' 
3 
47 
* 
+ 
1 
M1 
9 
4 
a 9 
1 
5 
4 
4 
1 
* 


| 


-—=y — 
= —— x —O - — 


200 HyMNAU &@ Ll. IL, 


CLXI. Y Perffeitbrupdd dwyfel. 


1 A fodd y mola'i'r bythol Dduw ? 
Anfeidrol yw a rhyfedd: 
Pwy ddichon dringo i'w Drigfan draw ? 
Neu *faidd gerllaw ei Orſedd ? 


2 Cuddiedig mewn Goleuni trig 
Yr anweledig Fawredd ; 
Ond amlwg oll 'w Olwg faith 
Yw'r Nos a'i Gwaith dirgele'dd. 
3 Ei Lygaid ſydd yneffro o hyd; 
Holl Gylch y Byd mae'n ganfod; 
A Dyfnder yw Doethineb Du, 
Na all un-dyn byw gael Gwaelod. 


4 Soniwn am Nerth, ei Fraich ſy'n gre” 
I achub ne' i ddinyſtrio; 
Mae didrangc Einioes i barhau, 
A Gwynfyd didrai gantho, 


5 Nid edwyn ef un Rhith o droi, 
Ni newid 'mo'i Amcanion ; 
Fel Craig y ſaif ei Air yn dda, 
I gadw i Addewidion, 


6 Rhai anwir trengant o flaen Duw, 
Mor ſanctaidd yw ei Enw!. 
Ei Lid a'i *Ddigedd a barha 
Fel Tan i ddifa'r cyfryw. 
7 Ar erchyll Fainge Cyfiawnder ſaif, 
Uniondeb mae fo'n fynnu; | 
A gyrr Trugaredd Bardwn rhad 
In' lawr yng Ngwa'd y Ieſu. 


$ Llefara i'm Henaid, Frenin Hedd, 
Dangnefedd a Maddeuant, 
Ac yna llawenhaf trwy Ras, 
A ſeinia'i ma's dy Foliant. 


CLXlL, 


CHANIADAU YSPRYDOL, 


LI. II. 


CLXII. Yr un, ar Feſur arall, 


1 YEHOFPA ſy'n teyrnaſu, 
Ei Orſedd uchel yw; 
Goleuni a Mawrhydi 

Yw Gwiſgoedd hardd ein Duw: 
Ei Ogoniant ſy'n diſgleirio 

A'r fath Dywyniad clir, 
Na ddichon Un-dyn oddef 

Mo'r Olwg arno'n wir. 


2 Ei Ddychrynfeydd ſy'n cadw 
Y Byd mewn Ofnau prudd, 
A gwilio mae't Gyfiawnder 
Ei Gyfraith lin ddi-ludd ; 
Ei Gariad ſy'n datguddio 
Ei Wyneb mwyn i ma's; 
Ei Wir ef ai Addewid 
Sy'n ſelio i ni ei Ras. 


3 Llewyrchu mae'i Ddoethineb 
Trwy ei holl Waith i ma's, 
A Satan mae'n ei ſiommi 
O'i holl Amcanion cas; 
Ei Allu ſydd Oruchaf 
I wneuthur a chwplau' 
Gynghorion ardderchoccaf 
Ei Wyllys ef yn glau. 


4 A*moſtwng ef mor iſel, 

lor gogoneddus mawr, 
I fod yn Dad a Chyfaill 

Im* Bryfyn gwael y Llawr?- 
Yna mi Ne | 
A'r holl Angylion gwiw ; 
Mae'r Nefoedd i mi'n ficir, 

O's f' Eiddo i y Duw. 


201 


. we "> — - 1 2 * 
_— — "a Wn . — — pr —T 5 
+0 EL . - - 
my * — 2 — bz a” F -* 3 * — I - - 
— — - - * * 42 a = 
l 5 — — 92 _ * — 


— — 


— I Dowd — . — — — 


. 3 
9 : 


of 


4.2. - 


4 
10 
3 
£8 
1 
4 

= 

* 


CXLIII. 


202 HyMNAUu 3 LI. II. 


cLxXIn. Yr un à Salm cxlviii. 


I 121 'n Frenin ſy', 
Mae i Orſedd yn y Nef; 
Goleuni a Mawredd fry 
Sy'n Wiſgoedd iddo ef: 
'I Ogoniant mawr 
Mor ddiſglair „W. 
Ni's gall un Dyn 
Ei wel'd a byw. 


2 Tarannau 1 Law bob Pryd, 
Dychrynu'r Byd a wnan'; 
Cyfiawnder Duw a'i Lid 
Sy'n gwilio 'i Gyfraith lin: 
Lle caro ef 
Bendithio mae 
A Geiriau 'i Ras 
Mae 'n gadarnhau. 


3 Doethineb rhyfedd ſy 
N diſgleirio trwy 'i holl Waith, 
C'wilyddia Uffern Lu, 

A thyrr eu *Mcanion maith: 
Ei Fraich gwpla | 
(Mae hon yn gref) n 
Ei Arfaeth a'i 
Ewyllys ef. 


4 A blyg fath Frenin mawr 
O'i ogoneddus Fri? 
A rhoi ei Enw i lawr 
« Yn Dad a Ffrynd i mi?” 
*Rwy'n caru 'i Air 
A'i Enw ef ; 
Of' Enaid maul 
Vr Arglwydd Nef. 


LI. II. CANIADAV Ysrrvypol. 203 


CLXIV. Dum yn anamgyffred ac yn Ben- Iy- 


wydd. 


l Ddichon Creaduriaid 
Hyd at Berfteithrwydd gael 
Y Duw mawr digreuedig, 
Trag'wyddol yn.ddiffael ? 
Neu all y Deall mwya? 
Sydd yma ac yn v Nef, 
Feſur neu chwilio allan 
Ei ddwyfol Anian ef ? 


2 Ma'i cuwch a'r Nefoedd uchod, 
Mor ddofn ag Uffern faith; 
A »tWeth all Dynion wy bod, 
Neu ddweud am dani chwaith ? 
_— Ymdannu mae 'i Ogoniant 
Tu hwnt i'r Wybren fry, 
A'r Bydoedd diſglair uchod, 
der i'd canfod ſy'. 


3 Ond Dyn, je Pyn gwageddol, 
A fynnei fod yn ddoeth, | 
Fel Ebol gwyllt a aned, 
Yn ynfyd ac yn noeth; 
Ehedeg trwy Ffolineb 
Ei Feddwl mae ar Hynt, 
. A chwyddo ac ymborthi 
Ar Wagedd ac ar Wynt, 


4 Duw ſydd alluog Frenin, 

Na wy's am dano fawr; 

A chadarn yw Llywodraeth 
Ei Orſedd uwch y Llawr: 

O's bydd ef yn bwriadu, | 
Pwy ddichon ei wrth-ddweud ? 

Neu ofyn iddo 'r Achos, 

A pteth y mac'n ei wneud ? 


5 Efe 


204 HyMmnAav 4 


5 Efe ſy'n clwyfo'r Galon, 

Ac fe ſydd yn iachau, 

Goſtegu Trallod Enaid, SE = 
Ac yn ei eſmwythau; | 2 

Pan gauo ef i fynu © 
Mewn hir Anobaith gref, 

Pwy ddichon fymmud ymaith 
Y Bar oſododd ef? 


6 Mae'n gwgu, yna'r Lleuad ] 
 Mewn T"w'llwch a ymgudd; 
Yr Haul a ball ei Lewyrch, 
A 'n dywyll ganol Ddydd; 
Colofnau'r Nefoedd uchod, 
Er cymmaint yw eu Grym, þ 
A grynant a dychlammant _ 
Fry wrth ei Gerydd llym. 


7 A" Vſpryd fe addurnodd | — 
Y Net gwmpalog fry, 
A'i rymmus Law a luniodd C 


Y dorchog Sarph a'r Pry”; 
Ag Anadl cryf ei Enau'r 
Cynddeiriog Donnau tyrr, 
A thery Feibion Balchder 
Vn feirw oll ac fyrr. 


—. 


$ Y rhai'n a ydynt Rannau 

O Ffyrdd yr Arglwydd Nef; 

Ond pwy a all ddiſgrifio 
Ei Ddull a'i Wyneb ef ? 

Pwy ddichon godde'i Lewyrch, 
Neu ſefyll yn ddi-fraw, 

I wrando ar Darannau 
Otnadwy i gadarn Law ? 


2 
Bk a rn. 


V2 


eee eel 


e020 » mM 


LI. II. CuANMA DAU TRY DOI. 205 


een 
H YM NA U 


HYMN-LYFR Dr. DOD DRIDGE, 


Cymmwys ar Achoſion neillduol, 


IEP 


Ar Ddyddiau Ympryd ac Ymoſtyngiad, Urddiad 
Gweinidogion, ac agoryd Lle newydd o 
Addoliad. 


* 9 px 
— — 11 
a "= 


CLXV. Cenhedlaethau cyd-fwriadel yn cael eu 
gwaradwydde gan y rhei'ny ſydd yn ſancteiddio 
DUI, Eſay viii. 9-14. 


Ar Daydd o Ympryd. 


I UW'r Lluoedd, gwrando'n Llef yn awr, 
A chadw Ynyſoedd Brydain fawr: 
Ein Llef a godwn attat ti, 
Pan flino Gwledydd llidiog ni. 


2 Am ſathru ein Gogoniant maent. 
A'n Coron yn y Liwch pe caent; 
Dilyto'n Tai a'n Gwaed yn lin, 

A dodi Temlau'n Duw ar Dan, 


3 Ond er eu holl Daranau llym, 
Nijbwyſwn ar dy Nawdd #th Rym: 
O c'od d' achubol Fraich o'n Plaid, 
A dwg ymwared in' wrth Raid. 


4 O caffed Brydain, fel un Dyn, 
Ei dwyn i ofni Duw'n gyttun; 
Ina nid ofnei'n Henaid cu, 
ie llidici'r Ddae'r ac Ufferu ddu. 
| 8 | 5 Chwy⸗ 


206 4 HruNA a2 LI. II. 


| | 5 Chwy-chwi 1 ee pell neſewch, 
Chwy-chwi Genhedloedd beilch gwrande weh; 
| Ar Frenin Nef tr'o'n Hyder ni, 
| Nid ofnwn eich Bygythion chwi. 


| 6 Chwi, Bobl yn ofer ymgryfhewch, 
A' ch Lluoedd gwaſgaredig deweh; 

Gwalſlgerir etto'ch Lluoedd chwi, 

Pan d'rawo'r Arglwydd gyd à ni. 


7 Fin Dagrau a'n Gweddiau * nawr, 


Hyd Amſer ddel mae'n ddodi 'lawr; 
Ac yn arfaethu etto fod 
Orfoledd glew a Cherddi o Glod. 


8 Tir *Manuel diogel fydd 

Vm mwyn 1515 Criſt a ĩ Ddydd; 
A d erfydd Syn, Gelyn hy 
Yng glad yr Hleutech per perffaith fry. 


— 2 


CLEYL Brydain heb gael e ei diwygio trwy Pa- 
* r Muc Rm iv. 1 I, 


£ + 9 
- * 


45 D 9 — 


Oedd Brydain wed?) >ndo'r n noeth, 

[ Ddiftryw fel Pentewyn poeth, * 7 
Ne's i Dragaredd- -Duw yn lin 2 
Ei hachub fel o'r gynneu Dan, 


2 © Unwaith drachefn attaliaf fi,” 
Medd Duw, „ Llid a gyffordd hi; ds 
« Unwaith yn 4 trugarhaf, 0 ) | 
„A galw'n ol fy rydain Wwnaf.“ e 

3 Ond pwy ſy'n gwel'd Hynawſedd Duw, ; 
A'i Ras e'n toddi-ei Yipryd N $ | 
Pwy ſy'n cyfodi fynu el Lef 
I geifio 'i Nawdd 1 Heddwch ef? 2 


4 Ar Ddydd fel hwn i flaen ni denn, 
A llefain a galaru Wnaw y; e A OBI 
Cyfodi eilwaith, a'chyffroi_ | ien e a 
Ei 1 ac at ein Pechod troi. n 
5 Wedin 


LI. II. CANHA DAU YsrRYDOL 207 


5 Wedi'n ceryddu'n ofer cyd,' 
A'n hachub, cyfiawn yw'i'th Lid 
Ein taflu'n ol i'r Fflammiau Tan, 
A'n llwyr ddifetha yao'n lan. 


6 Yſgatfydd wrth ein lofgin Uyn, 
Y gwelei'r Gwledydd neſaf in” 
Mor erchyll yw dy Farnau di, 
A dyſgent ofni'n Pechod ni. 


7 Ond er holl Gri'n Pechodau'n awr, 
Goſtwng dy raſol Gluſt i lawr; 
Ac mewn Toſturi tyner clyw 
Weddiau lleſg dy Blant, O Dduw. 


$ A thrwy Anadliad d' Yipryd Glan, 
Duw, ennyn yma nefol Dan; 
Diwygia'n Gwlad ac arbed hi, 
Fel y man ay Enw _ | 
nne 
CLXVII. Cwyn RU, 4 Brydain yn Put ei 
6000 gerbron a't ' phledis, Mica vi. 1, 2, 3˙ 


EU 


I Wrandewch Fynyddiau, Brynieu a Llawr, 
Ymddiffyn mae'r Jehofa mawr 
Ei Achos a'i Gyfreithiau elan; | | 
Goſtega'r Ddacar, eryn o'i fla'n, {5 


2 Iſrael ymddangos, dwg ay Ble, 
Ac achwyn yn ei Wyneb erz 


D'wed, o's ei Ddeddfau'n galed ſy', 
Neu'i Ras yn brin, eyhoedda'n hy. 


3 Duw mawr! fe ddarfu' r ' Cwyn yn lan, 
Gan G'wilydd tewi 'r y' m o'th fAa'n ; 
Ni ſy gy fade“ n brudd ein Bai, 

A thitheu In Barnu neu'n rhyddhau. 


4 Deng mil o Dyſtion y'nt o'th Du; 
Dy Drugareddau a'n Beiau ſy? 
Fel Ser y Nef, aneirif Swm, 
Vn traethu'n holl Euogrwydd trwm, 


5 Pa fodd y deuwn gyd à Llwydd, 
Ac yr ymgrymmwn 4 Wydd? 


208 HyYyMUNAU @ 


Pa Offrwm all ficrau dy Hedd, 
Neu ddoki dy ddigofus Wedd? 


6 Gwaed mil o Hyrddod ni wna'r Gwaith, 
Na myrdd o Ffrydiau Olew chwaith; 


Na'n Cynta'-anedig pe rhoem ni 
I waedu ar dy Allor di. CI 


7 Dy unig Oen, ein graſol Dduw, | 
A laddwyd droſom Ddynolryw; L 
Hwn fydd à Rhinwedd yn ei Wa'd 
I olchi holl Bechodau'n Gwlad. 


8 At hwn y ffown mewn hyder Ffydd, 
A bon taenellir Brydain brudd a 
; A chrynu a chwyno mwy ni chawn, 
Ac ofni'th Law a'th Farn ni wnawn, 


CLXVIII. Anwiredd gn amlhau, 4 Chariad | * 
criſnogol yn oeri, Mat, xxiv. 12. 


It. piu pm. 
1 ROS Frydain, Och, a'i mheibion hi, 
| Mae achos ofni'r awron ; 
Y Beiau anrheithiodd Salem gynt, 
"Nawr yma y'nt yn gryhon, i 
2 Maent fel y Mor 41 Lif-ddw'r lawn, 
Rhuadwy iawn a chreulon z _ 
Pa beth a ddaw yn Niwedd hyn? 
Mae erchyll ſyn Argoelion, 
3 Ond pwy ſ' i Llygaid ac a wel? 
A Chluſt a ddirgel wrendy? 
A Chalon *gryn-dros Arch ei Dduw ? 
Neu'r Wlad mae'n byw fel Eli. 
4 Criſt'nogol Gariad oer iawn yw, . 
Od yw y cyfryw*n aros; 
A marw wnaeth, neu ddiffrwyth yw 
Gwir Zel dros Dduw #'i Achos. 
Brydain ga's mynych Goſg cyn hyn, 
: 1 hir e rhyfedd : 


Duw wnel na chaffo'r Cleddyf mwy 
Roi dyfnach Clwy'n y Diwedd. 


6 Duw 


LI. II. CHANIA DAU YsPRYDOL. 209 


5 Duw graſol, dal dy Fraich mewn Pryd, 
Tywallt dy Yſpryd arnom ; 
Hwn all gwahardd Pechodau'n Gwlad, 


Ac ennyn Cariad ynom. 


CLXIX. Ar Ddydd o Ympryd yn Amſer Rbyſel. 


I UW mawr y Nefoedd a'r holl Fyd, 
Rho Gluſt i'n huchel Lef ynghyd; 
Gwel Frydain heddyw'n brudd ei Gwedd, 
Yn plygu o'th flaen i geiſio'th Hedd, 


2 Nid Braich o Gnawd yw'n Hyder hy, 
Na Chledd, na March, na Llongau'n Llu; 
Ti bia'r Tir a'r Mor, O Dduw, 
Nerth Dyn a'i Feder ofer yw. 
3 Ein Pechod tynnu'th Farn all ef 
'Lawr ar bob Traeth ac ar bob Tref; 
Ond O toſturia wrth ein Bro, 
A'th Daran, Arglwydd, ymaith tro. 


4 Maddeu Ynfydrwydd ein Hoes ni, 
A phura'n Gwlad a'i Beiau hi; 
Addurna à'th Ras, a gwna'n ddifai 
D'wyſogion, *Fleiriaid, a phob rhai. 


5 Na boed un Drwg i ddigio'n lor, 
Ymhlith ein Gwyr ar Dir na Mor; 
Dim ffiaidd Beth i'w yrru fo, 

A'i Nawdd al *Goniant maes o'n Bro. 


6 A'r Arglwydd a fendithia'n rhwydd 
Ein Llu a'n Llongau ni a Llwydd; 
Gelynion ofnant Gleddau'n lor, 
A'n Gwlad a'th fawl o For i För. 


, OT IO 3 97 | OE REN 3 
2 4 — = 22 — — — 
* „ 
* - 1 of * . * _— wo 
on * 2 * - 
— — 


RF 1 bs 
— 


CLXX. Diolchgarwch am Waredigaeth wlada!, 
ac iawn Ddefuyddiau o honi. | 


1 Mwared oddi wrth Dduw ſy'n d'od, 
I'w Ras a'i Allu rhown y Clod; 
Dirgelaidd Ergyd rhoes à'i Law, 
Ne's taro'r Gelyn balch à Braw. | 
D 3 2 Mawl 


„ 
— e — ä __ ̃ ———ñ̃ ow r r—᷑aZ.·.·: 


4 Pr Frawdle fawr ar Frys mae'n Taith, 


210 HYMNAu 2 LI. II. 


2 Mawl byth iꝗr Arglwydd ſy mor fwyn, 
Yn gwrando Gweddi 'i Blant a'u Cwyn ; 
Ac er i' Ras ef oedi cyd, 

Mae'n atteb mewn daionus Bryd. 


3 O boed i'th Gariad rwymo' n Gwlad, 
Achubwyd rhag eu Llid a'u Brad, 
I ddwyn it Dreth o Fawl yn awr, 
Ein Prynwr mwyn a'n Brenin mawr. 


4 Ein Temlau gadwyd rhag y Tan, 
Cant ſeinio Clod Pth Enw glan ; 
A chacd y Taille'r y'm yn byw 
Eu gwneud yn Demlau oll i Pduw. 


5 Boed ein Hyfrydweh pennaf ni 

1 rodio, fel yn d' Olwg di, 

Yn Ffordd d' Orch'mynion Ddydd a Now, 
A'th ofni tra parhao ein Ho's, 


CLXXI. Gwiliio dros Eneidiau mewn Golygiad 
o'r Cyfrif mawr, Heb, xiii. 17. 


Ar Urddiad neu Ordinhad Gwendeg. 


1 HWI Wylwyr Seion ell deffrowch, 
A Chluit yn oftyngedig rhowch; 
Derbyniwch *nawr o Enau Duw 
Eich Siars cyhoeddus, pwysfawr yw. 


2 Nid Achos yw o fychan Bwys, 
Gwaith Bugail ofyn Gofal qwys; 
Gwaith lanwei Calon Angel ery', 
Llawn Waith i Ddwylaw'n Prynwr fu. 


3 Gwilio'r y'ch' dros Eneidiau drud, 
Er mwyn pa rai daeth Criſt 'r Byd; 
Eneidiau byth a orfydd byw 
Dan Wenau neu Ddigofaint Duw. 


I roddi Cyfrif am ein Gwaith; | 

O's ar ein Beiau creffſi di, 

Podd, ns ymddangoſwn ni? 0 
5 


LI. II. CHANIApAU YsPRYDOL. 


5 O caed Pregethwyr Teſu gwiw 
Weld mai'u Iachawdwr . ywW3; 
A gwilia dros eu Enaid hwy, 

Fel gwiliont dros eu Praidd yn fwy. 


CLXXII. Ar yr un Aches, 
Dyledſwydd Gweinidogion. 


1 8 oll a ga's y cyfryw Swydd 
Oddiwrth yr Arglwydd nefol ; 
Ac wrth ei Arch eich urddo wnair 


I draethu'i Air achubol. 


2 Cyflawnwch gydi Zel yn rhwydd 
Eich ſanctaidd Swydd heb ballu; 
Mynegwch mewn ffyddlondeb pur 
*'Wyllys eich Meiſtir Ieſu. 


3 Pregethwch; nid am Elw'r Byd, 
Clod hefyd nac Anrhydedd, 
Ond Cariad Criſt f'o'ich cymmell chwi 
Ddyrchafu'i Enw ſanctaidd. 


t Pregethwch a mawrhewch eich Swydd, 
Fel rhai yng Ngwydd ei Fawredd; 
Na thraethwch yn ei Enw fo 
Ddim ond y f'o'n Wirionedd. 


5 Cyd-ſyniwch Pr Gwirionedd clau, 
Pur Athrawiaethau traethweh; 
I droi at Dduw ac ofni'i Lid, 
Annuwiol Fyd cynghorwch. 


6 Annogwch bob rhyw Enaid blin 
Sy'n Crynu ar Fin Anobaith, 
I gredu yng Nghriſt, ac ufuddhau, 
A bwrw'i Ofnau ymaith. 


7 Byddwch ich praidd Batrynau pur, 
Rhowch Siamplau eglur duwiol, 


Mewn Ffydd, Sancteiddrwydd, Cariad gwiw, 


Tw dyſgu i fyw'n grefyddol. 


8 * 


212 HyMNAUu @ 


$ Y Gair pregethwch, byddwch daer, 


Bob Amſetr caer chwi'n ddyfal; 


Cyngor, Cerydd, a Rhybudd rhowch, 


I hyn ymrowch heb attal. 


9 Yna'r Pen-bugail pan y del 


Y Dydd mawr uchel ola', 
Cewch Goron gantho o Goniant fry, 
Drag'wyddol ni ddiflanna. 


LI. II. 


CLXXIII. Daioni D yn cael ei gydnabod, 
yn rhoddi Bugeiliad yn ol ei Galon ei hun, Jer. 


111. 15. 


Ar Sefydliad Gweinideg. 


Fugail Iſrael, tydi ſy 
N gofalu am dy Ddefaid cu; 
Bugeiliaid 1 is eu codi' r wyd, 
I roi wrth Raid i'n Henaid Fwyd. 


2 I th holl Eglwyfi rho'r fath rai, 
Fo'n ol dy Calon, yn ddi-fai; 
Fo'u Cariad au Ffyddlondeb gwiw 
Yn Oleu i'r Byd ac wrth Fodd Duw. 


Trwy'u Gwaith a'u Gofal tyner hwy, 
Dy Ddefaid fo'n cynhyddu'n fwy ; 
A'u Siamplau tég fo'n dwyn y Praidd 
I mewn i Seion a'i Phorfeydd. 


4 Gwrandewaiſt ein Deiſyhad ni, 
A*th Fendith yma' rhoeſt i'th Dy; 
Dy Saint ymg'leddwyd,. nid, y'nt hwy 
Fel Defaid heb Arweinydd mwy. 


5 Iacha bob Rhwygiad fu o'r Gwraidd, 


Bendithia Fugail yma aPhraidd; 
Cryfha y Gobaith roeſt i ni, 


oY - 
i 89 ® 1 211890 


1.3 1 * 


An Maw! bryg, ban t Duw Tra d, oe + 


Ll. II. CHANIADAU YsPRYDOL, 213 


CLXX IV. 1 Below, 2 Genedigaeth a ; Saint, 
a Gefal Duw am dani, Salm Ixxxvii. 5, 


Wrth agoryd Lle e Addoliad. 


Fydd i'r Duw trag wyddol mawr 
Sefydlu'i Drigfan ar y Llawr, 
Ac Oi Orſeddfaing c ail ſglair fry 
Arddelwi'n Temlau iddo n Dy? 


2 Dwyn Treth o Foliant yr y'm ni, 

Pth raſol Ymoſtyngiad di, 

Sy'n gwrando | Llef rhai gwael mor hawdd, 
A'n galw'n ne” s i gael dy Nawdd, 


3 ch Ofal, Dad, rhown Faw! unwedf, 
Am 2adw Pn Synagogau Hedd ; 

Na faidd un Gelyn godi Llaw, 

I beri Yn Haddolwr Fraw, 


$ 4 Y Ty hwn th addoli wnair, 
al i bregethu'th ſanRaidd Air: a 
Ae diſgyn *lawr o'r Ne', 


reſennoldeb lanw'r Lle. 


5 Teyen aſed yma'n Prynwr mawr, 
Ynghy d 3't holl Raſuſai ? nawr; 
A chy if 3i Air aed Gallu' ma's, 


1 lonni? th Saint a chonge*ro'th Gas. 


6 Acyny Dy dd mawr ola'i gyd, 
Pan farno Duw holl Bobloedd Byd, 
O caffer gwel'd fod yma Lu, 

A aned i'r Gogoniant fry. 


Diwedd yr ail N. 


HYMNAU 


214 1 Hymnav 6... Ll; III. 


— 


— — 
—— 


. Ls? o 1 9 4 9 7 U A 9 o 9 % 

* - - © 3%, ® * * * 9 N 4 . PR 
* 18 * . 9 * 8 . — + % J. 10 0 * 0 5 111 9 2 

* Y ' , 
| 50 ; _ * 
£ * , 
* 1 * ” 
. . * - \ i 


A f 


CHANIADAU' YSPRYDOL, 


Y TRYDYDD LLYFR. 


— — ” * —— 


* 1 11 n 5 
Gwedi eu Karotto i'r, Ordinhad., ſanctaidd o 
WPPER yr ARGLWYDD., 


- 
_ . 8 4a a by —_—_——Y 1 Md. 


dd WE _ * >” — a * 


I. Goſadiad neu Ordinhad Stopper yr Arglwydd, 
1 Cor. xi. 23, &c. E 1125 
1 R Noſwaith ddu.dywyll-pan. gododd ynghyd 
Bwerau dacarol ac Uffern i gyd, 
Yn erbyn ein Harglwydd, Anwyl-Fab Duw'r Ne', 
I Ddwylo'i Elynion bradychwyd efe. | 


2 Cyn dechreu'i Ddioddefaint ai Ofid a'i Gur, 
Y Bara cymmerodd, bendithiodd e'n wir; 
Yng Ngwydd ei Dgiſgyblion fe'i torrodd yn ſyn, 
Gan ddweud y fath Eiriau graſuſol a hyn: 


3 * Ey Nghorph yw hwn dorrir am Bechod yn dwy, 
« Derbyniwch a bwyt' weh y bywiol Fwyd hwn:” 
A'r Cwppan Gwin cym'rodd, bendithiodd &'i Rad, 
« Y Teſtament newydd yw hwn yn fy Ngwa'd.” 


4 A Hoelion fe ddrylliwyd ei Gnawd ynein Lle, 
Y Chwip a'r Drain llymion oddefodd efe; 

Ac hefyd Cyfiawnder tywalltodd o'r Nen, 

Ein Coſp a'n Dialedd i gyd ar ei Ben. 


pe 


5 Gwa ed 


Ll. III. CHANMA DAU VSFERY DOI. 215 


5 Gwaed gwertlifawr ei Galon ei dywallt a * 
I brynu in” Bardwn a chyflawn Ryddhad; 
Pan dros ein Pechod au, rai duaf eu Lliw, g 85 
Y rhoes ef ei Enaid yn Aberth i Dduw. 


6 «© Gwnewch hyn hyd ne's delwyf drachefn,” ebe fe, 
« Er Cof am eich Cyfaill fu farw yn eich lle; 
«* Fy Mwrdd amgylchynwch, a chofiwch o hyd 
„% Am Gariad eich Arglwydd ymad'odd à'r Byd.“ 


7 Tth Wledd, anwyl Ieſu, O cymmell ni 'dd'od, 
I goſto'th Farwolaeth a chanu dy Glod, . 
Hyd oni ddychwelech, ac-yna'n ddi- boen 
Cawn fwyta yn Swpper Priodas yr Oen. 


II. Yr un. 


I Noſwaith drom aneſmwyth driſt, 
I'r Ardd pan aeth ein Harglwydd Criſt, 
I draethu ei Flinder mawr ar Frys, 


Mewn Griddfan, Dagrau a gwaedlyd Chwys. 


2 M Nos cyn iddo gael ei ddwyn 
I mewn Yr Lladdfa er ein mwyn; 
Cyn dioddef cymmerth Fara'n llyn, 
Bendithiodd, torrodd, d' — 1 hyn; 


3 © Cym'rwch, bwytewch, fy Nghorph yw bwn, 
« A dorrir drofoch chwiyn dn; 
« Fy Ordinhad cyflawnwch hi, 
« Er Cof o'm Cur a'm Cariad i.“ 


4 A'r Cwppan Gwin a gymmerth fo,” 
Bendithiodd, d'wedodd, “ Hwn, dan Co, 5 
« Yw'r Tel ment newydd yn fy Ngwa'd ; £ 
„Pros lawer collir hwn yn rhad. 

5 ** Yfwch o hwn, fy anwy] Rai, 
„ Ercael Maddeuant o'ch holl Fai; a 
« Fy Ordinhad cyflawnwch hi 
1 A phan y gwneloch cofiwveh fl. 


6 Ni'th gofiwn di a'th Ohd blin, 
A'th Gariad, leſu, 'n fwy ni na'r Gwyn; 


Anghof- 


| 
| 
| 
| 
| 


— äZ—— — — z ————— —— — — — 
— 


216  Hramwnav @ LI. III. 
Anghoko'th Groes p'odd gallwn ni ? | 
Yr hon a'n gwnaeth yn un & thi, 

7 Ith Ordinhad y rhoddwn Barch, 

I gofio'th Angeu di a'th Arch, 

Hyd oni chaffom yn ddi-boen 

Gyd-fwyta'n Swpper fawr yr Oen. 


III. Cymmundeb ne 2 d'r Saint, 1 Cor. 
. » . 


I Ae'r Ieſu'n gwawdd ei Saint i gwrdd, 
O gylch ei Fwrdd mewn Undeb ; 
Caiff pob Cymmunwr teilwng gwiw 
Ddal yma #i Dduw Gymmundeb. 


2 Ei Gnawd mac'n roi yn Fwyd i ni, 
A'i Waed mae'n erchi in' yfed; 
O anghydmarol Ras ein Ior 
I 'moltwng mer iſeled! 


3 Y Bara ſanQtaidd hwn a'r Gwin 
Sy'n meithrin ein Heneidiau ; 
Trwy Undeb Ffyc'd à'n Harglwydd byw, 
A'n Hintreſt iddiw Angeu, | 


4 Un geilw ein Tad neſol ni, 
Sef Ieſu a'i Aelodau; 
Nyni'r Plant ie'nga'i Gariad yu, 
A'r Cyn-Fab ydyw yatau, 
s Nid y'm ond amryw Rannau byw, 
O'r uarhyw Fara *Iprydol; 
Tr un Corph amryw Aelodau ſy, ' 
Y Pen yw'r Ieſu graſol. | 


& Boed i'n Pwerau uno 'nghyd, 
Roi iddo Gyd-Ogoniant ; 
Pob Calon llawn o Gariad boed, 
Pob Llafar troed yn Foliant. 


LI. III. CrAntapay YSrRYDOL. 217 


IV. YT Teſtament newydd yng Newaed CRisr, 
neu'r Cyfammod newydd wedi ei ſelio. 


Ddewid Cariad y Tad mae,” 
Medd Criſt, ** a ſai” byth bythoedd;” 
A rhoes i Angeu ei Enaid mad, 

A'r Gras #'1 Wa'd fe'i ſeliodd. 
2 Wrth ei Gyfammod hynod haei 
Fy Enw gwael wy'n ddodi ; | 
Pm Harglwydd ſelio'r Rhwymau wnaf, 
Ac yntho caf ymhonni. 
3 Goleuni, Nerth, a Gras yn rhydd, 
A'm Heiddo fydd Gogoniant; 
Fy Nghalon, Cnawd, a'm Henaid rhof, 
A'm Bywyd d'Eiddo fyddant. 
4 Rhodd cymmun leſu, ff'Arglwydd cu, 
Wrth farw, mi a'i piau ; : 
Pwrcas ei Riddfan marwol o'dd, 
Feli cadarnh'odd yn Angau. 
Melus yw cof o'i Enw cu, 
Bendithiodd ni'n ei *Wyllys; 
A Theſtament ei Gariad rhad 
Seliodd I'i Wa'd uchel-bris, 


1 „* 


V. Cariad C RIS 1 marw, neun Pardwn 


wedi ei brynu d Phridwerth drud. 


1 Pa mor iſel, . mor fwyn, | 
V darfu'n Harglwydd mawr ymddwyn! 
Ymdeimlodd à'n Trueni mawr, * 
A dygpwyd gan Doſturi i lawr. 


2 Cy fiaw nder am ein Pechod cas 
A dynnei'i erchyll Gleddau ma's; 
Ei Enaid rhoes i'r Dyrnod lym, 
Heb rwgnach nac ynganyd dim, 


3 Tan Bwys ein Gwae y ſoddodd ef, 
Pn codi ni i Orſeddfainge Nef: 
Nid oes un rhodd a ddyry Criſt, 
Na choſtodd iddo Riddfan triſt. 

, k "= 


4 Hyn. 


218 . Hymnav a LI. III. 


4 Hyn oedd toſturio megis Duw; 
Sef, pan adnabu'n Prynwr by, 
Mai Gwaed oedd Pris ein Pardwn ni, 
Ei Galon ef ni chiliodd hi. 


Er ei fod fry'n teyrnaſu'n awr, 

Mae'i Gariad ef o hyd mor fawr: 

Mae'n cofio'n dda am Galfaria Fryn; 

Na 'nghofied Saint ef byth am hyn. 
6 Ac yma ei Myſgaroedd y'nt 

Mor fwyn a phan fu farw gynt; 

Gwelwn Ofidiau'i Enaid gwiw 

Yn gwacdu trwy ei Yſtlys friw. 


7 Derbyn 'ry'm yma'r Seliau hyn 

O Gariad Criſt wrth farw i'n'; 
Caled yw'r Adyn truan triſt, 

Na chyffry byth o'i Serch at Griſt. 


- $ *Nawr todded ein Calonnau dur, 

Wrth ddwyn ar Gof ei Angeu a'i Gur; 
Am i ni'i wanu ef triſtawn, 

Am Bardwn eilwaith llawenhawn. 


VI. CrisT Bara'r Bywyd, Ioan xi.31, 35,39. 


1 Ddolwn y trag'wyddol Air, 
„Efe ſy'n porthi'n Henaid cu; 
Efe yw'r bywiol Ddw'r a Gair, 
A'r Bara anfarwol oddi fry, 


2 Y. Manna ddaeth o'r Nef gerllaw, ; 
Ond deſu ddaeth o'r Nefoedd fry ; | 
Oddi vno Ffrydiau per a ddaw, | 
O Gariad a Diddanwch cry*, 


Bu farw'r hen Inddewon gynt, 

| Fwytaodd ar Hynt y Manna gwiw; 

Ond y Bwyd hwn a brofwn ni, | 
A all ein codi o farw 1 fyw, 


4 Mawl byth 'r Oen ſy'n rhoi ei Gnawd, 
Meithrin ein tlawd Eneidiau mae; 
A hilio Bwrdd yn tynych bydd 
O newydd rhag i ni leſgau. 0 
ON 5 Tr'o'r 


EI. III. CHANIApAU VS PRYDoOL. 


5 Tr'o'r Ieſu i'n diwallu wrth raid, 
Ein Henaid ceidw'i nefol Chwyth; 
Ni chaiff ein Gras ni farw mwy, 

Can's marw ni wna'r leſu byth. 


6 Lleſgau mae'n marwol Gnawd o hyd, 


Ond Criſt ein Bywyd ddaw mewn hedd, 


A chwyd 7i anwrth'nebol Nerth 


Ein Cyrph ya brydferth iawn o'r Bedd. 


219 


VII. Coffaduriacth er HARGLWYDD abſenno!, 


uc XXii, 19. Ioan xiv. 3. 


I Ae't Ieſu wedi myn'd 'r Nef, 
Lle ni all Cnawd ei weled ef; 
A'n caru mae Gwrthddrychau'r Byd, 
Pw daflu ef o'n Cof o hyd. 


2 Ond hyſpys o'n Calonnau yw; 
Mor barod y'nt i anghofio Duw; 

I adnewyddu'n Cot yn llon, 
Darparodd-e'r Wledd Cariad hon. 

3 Arglwydd y Bywyd yma'n rhad 
Arlwyodd Fwrdd o'i Gnawd a'i Wa'd; 
Ymborthwn ar yr Ymborth gwiw, 
Profwn y Gwin a molwn Dduw. 


4 Pob melus Chwant o'n Calon ffoed, 
A'r Byd yn llai'n ein Cyfri” boed ; 
A Chriſt 7i Gariad lanwo'u Lle, 
A'n Ffydd a'n Gobaith fo yntho fe. 


5 Tra yw'n abſennol y mae fe 
Yn parattoi i'n Henaid Le, 
I gael yng Ngwlad Goleuni fyw, 
Yn agos byth i Wyneb Duw. 

6 Edrychwn tu a'r Bryniau fry, 
O'r Lle y daw ein Harglwydd cu; 
Diſgwyliwn am ei Gerbyd ef, 
I ddwyn ein Henaid triſt i Dref. 


* , —— — 
2 , 
* 
7 „ 3 * - 


VIIL. | 


220 Hua 3 LI. III. 


VIII. Croefbeeliad i'r Byd truy Groes C RIS r, 


Gal. vi. 14. 


AN fwy'n gol gu r Groes yn awr, 
Ar hon bu f rw'r Brenin mawr, 

*Rwy'n cyfri' f 'Elw mwya' ar goll, 

A'm Balchder wy'n ddiyſtyru oll. 


2 Na foſtiwyf, Arglwydd, tra fwy byw, 
Ond ym Marwolaeth Criſt fy Nuw: 
Pob Moddion hudol di-leſad, 


Aberthu'r rhei'ny 'rwyf i'ẽw Wa'd. 


3 Gwelwch o'i Ben, ei Ddwy law ai Draed, 
Rhed Poen a Chariad N. ai Waed ; 
P'le bu'r fath Serch a Phoen ynghyd ; 
Neu Ddrain a wnei'r fath Goron ddrud? 


4 Ei Waed, wrth farw ar y Pren, 
Oedd dros ei Gorph fel Porphor Len; 
Am hyn, 'rwy'n farw i'r hol] Fyd, 
Ac ynte'n farw i ninneu 'gyd. 


5 Gwlad Nattur oll pe d*aPn fy Rhan, 
Rhy fach yw'r Anrheg, a rhy wan: 


Cariad mor fawr ſy'n gofyn im- 
Roi f'Enaid, f'Einioes, a phob Dim. 


Ix. Pre y Bywyd. 


9 vhwn derb mewn hytryd Gin, 
Pn dyrchafedig Arglwydd glan, 

Chwi Saint o gylch'ei Otſedd fry, 

A ninneu eyich ei Fwrdd ef fy” | 


2 Tra'r oeddech yma ar y Llawr, | 


Yn flin a lleſg fel hinneu *nawr, 
Dadebriad mynych cawſoch, gwn, 
Oddiwrth y Bwyd anfarwol hwn. 


3 Yng Ngardd y Nefocdd, e.fr y uwchben, 
Wrth Orſedd Duw mae'r bywiol Bren; 
Vn llawn o Ras, @i Gang' au mawr 
Ya plygu'n * tu a 'r Llawr. 


4 Ymhlich 


LI. III. CHANIADAU Y$SPRYDOL, 221 


4 Ymhlith y Dail yn hedeg fry, 
Y G'lommen nefol hefyd ſy'; 
A'r Teſu ar y Cang'au a ſai', 
Hongian Baneri Gariad mae. 


5 Mae'i'n Nefoedd o Ddiddanwch llawn, 
Tra dan ei Gyſgod eiſtedd cawn; 

Hoff yw ei Ffrwyth i Olwg Ffydd, 

A'i Flas unwedd yn felus ſydd. 


6 Calonnau marwaidd mae'n fywhau, 
A'r Meddwl triſt mae'n lawenhau ; 
O'i Nodd lawenydd ceir a Grim, 
Na bydd o'u hol un Colyn llym. 


7 Bellach y Cleddyf tanllyd boed, 
I gadw Eden a'i holl Goed: 
*Does un Planhigyn yn ei Thir 
A ddwg y cyfryw Ffrwyth yn wir. 


$ Rhyfeddwn Ras anfeidrol Duw, 
A wnaeth y cyfryw Gangen fyw ; 
O Allu mawr arbennig mae, 
1 godi'r Meirw a'u iachau. 


X. Yr Yipryd, y Dwfr a'r Gwaed, 1 Ioan v. 6. 


1 Yd-folwn bawb, à llafac Lef, 
Ein Duw o'r Nef, mae Achos, 
Am roi ei Fab (beth alPſei well) 

I ddwyn rhai pell yn agos. 


2 Na phalled ein Tafodau ni 
Byth foli'r Ieſu tirion, 
A ddaeth mor firiol iawn ei Wedd 
Yn Gennad Hedd at Ddynion. 


3 Fe goſtiodd iddo at Dduw i'n dwyn, 
Wylofain, Cwyn, a Griddfan; 
Er maint ein Dyled tano'r aeth, 
A thalu wnaeth y cyfan, 


4 O Yſllys ein Iachawdwr. mad, 
Daeth Dwfr a Gwaed lifeiriant ; 
Trwy'r Dwfr y purir ni yn lawn, | 
Trwy'r Gwaed y cawn faddeuant, 
TI peck F743 5 Anleid- 


e ̃ÄE:; TEES 
: 


222 HyMNAU 4 LI. III. 


5 Anfeidrol oedd Euogrwydd Dyn, 
Ond lIeſu'i hun wnaeth Gymmod ; 
Ar y Llawr Oer tywalltei'i O's 
Yn Offrwm dros ein Pechod. 


6 Fy Enaid edrych ar yr Oen 
Yn dwyn y Poen a haeddaiſt; 
A'r fywiol Ffrwd, gwel hefyd hon, 
Sy'n llifo o'r Fron a ddrylliaiſt. 


7 Ar Bren y felldigedig Groes, 
Angeuol Loes oddefodd; 
Cy flawnodd Arfaeth Duw heb Goll, 
A'n Heiſiau oll diwallodd. 


8 Fel hyn y daeth ein Prynwr mad, 
Trwy Dwfr a Gwa'd i'n ſafio; 
Pan dd'wetto'r Vſpryd yr un Peth, 
Cawn lawn DyſtioPeth deimlo. 


3 Uwchben tra mae'r trag'wyddol Dri, 
A*m Hyſpryd Va cyd-dyſtio, 
Rwy'n credu ei farw yn fy lle, 
A'i Gariad e' wy'n ſelio. 
10 Glanha fi oddiwrth Bechod cas, 
Duw, nad i'th Ras ymad'el; 
Ddiddanydd mawr bydd yno' i'n Dyſt, 
Mai Eiddo Criſt wy'n ddiogel. 


XI. CrisT wedi ei groe/boelio, yn Ddoethineb a 
Gallu DV. | 


1 Attur Ii Llyfr agored yw, 
I dannu Clod ei Chreuwr Duw; 
A chwbl o Waith ei Ddwylaw gref 
*Ddengys mai teilwng Dduw yw ef. 


2 Ond yn y Gras achubodd Dyn, 
Gwel'd Dull 'i Ogoniant tecca'r y'm; 
Yma, ar y Groes, ei dynnu wnacd, 
Mewn leiniau coch o werthfawr Waed. 


3 Yma'i holl Enw ef ſy'n lawn; | 
Na ddeall Rheſwm, Dyſg, na Dawn, 
P'un o'r Llyth'rennau teccaf yw, 

Doethineb, Nerth, neu Gariad Duw, - 
4 werd 


LI. III. CANADAU YsPRYDOL, 223 


4 Gwel'd yma'i Galon 'rwyf o'i fewn, 
Lle'r una Gras a Dial lawn, 
Yn gwanu 'i Fab a Dolur llym, 
I brynu Gras a Phardwn im'. 


5 O felus Wyrthiau Croes Mab Duw ! 
Fe'n caru a marw i mi gael byw! 
O'i Vſtlys friw a'i Glwyfau drud 
Tynn f* Enaid Fywyd llawn o hyd. 


6 Dymunwn draethu'i Enw a'i Glod 
I rai na *dwaenais i erio'd, 
Ac uno #'r Angylion mad 
I foli'r Oen wrth Faingc ei Dad. 


XII. Pardwn wedi ei ddwyn i'n Teimlad. 


I AWR yw'th Gyſuron, Arglwydd Ne), 
Nefolaidd hefyd ydyw'r Lle; 
Mae'r Ieſu'n hilio 'i ſanctaidd Wledd 
O waredigol Ras a Hedd. 


2 Vno mae yn ddiſgleirio'n glir, 
Haelioni Duw a'i Gariad pur; 
A*r Ieſu'n dweud mai'i ** Eiddo wy”, 

* Ac ynte'n Eiddo i minneu mwy.” 

3 © Gwel yma,” medd fy Mhrynwr gwiw, 
Gan ddangos im' ei Vſtlys friw, 

« Ffynnon eich holl Lawenydd chwi, 
% Agorodd pan y trengais i.” 

4 Fe wena ar f' Enaid triſt di-hoen, 
Ac edrydd wrthyf ei holl Boen ; 


« Hyn ddygais,” medd ef, ** droſot ti,” 
Gan wenu eilwaith arnaf fi. 


5 Beth gawn ni dalu i Frenin Nef, 
Am Ras mor fawr a'r Eiddo ef? 
Ein Pardwn yn ei Law maz'n ddwyn, 
A'i ſelio a Chuſan melus mwyn. 


6 Caffed fath Gariad mawr a hwn 
Ei ſeinio trwy'r holl Fyd yn grwn; 
Cariad tu hwnt i Raddau yw, 
A theilwng iawn yw'r fath o Dduw, 


7 Pr 


224 HyMNAU 4 LI, III. 


7 Ir hwn a'n golchodd yn ei Wa'd, 
Y b'o Anrhydedd a Mawrhad ; 
Mawl a Gogoniant ym mhob Lle, 
Trag'wyddol fel ei Ddyddiau *fe. 


XIII. Gwledd yr Efengyl, Luc xiv, 16. 


1 mor gyfoethog yw dy Fwrdd, 
Arlwywyd hwn o'r Nefoedd fry; 


Mae Ffrwythau' r Bywyd yma i'n cwrdd, 
A Chwppan llawn o'th Gariad cu, 


2 Yr hen Iuddewon gynta' ga'dd 
Pr Wledd eu gwa'dd (pa Fraint oedd fwy) 
A ni'r Cenhedloedd ſydd yn cael 
Y Ffafar hael wrthod'ſant hwy. 


3 Y Tlawd, a'r Dall, a'r Cloff y'm ni, 
Oedd bell o Help, ym myn'd ar Goll; 
Ond alwyd gan d' Efengyl di, 
A'n Heiſiau a ddiwallwyd oll. 0 


4 O brif Ffordd Angeu ac Uffern gaeth, 
Anobaith a Thywyllwch du, 
Duw, dyfod 'ry'm dan lawenhau, 
I gael mwynhau dy Lewyrch cu. 


5 Beth gawn ni dalu i'r Ieſu mayr, 
Ada wei r Nef ei Drigfan wiw; 
A daeth i'r Ddaear wael i lawr, 
Pn dwyn ni Grwydriaid 'nol at Dduw, 


6 Fe goſtiodd iddo Angeu' r Groes 
| gadw'n Hoes a'n dwyn i 'r Nef, 
A'r hol] Gyſuron maee'n roi 


A darddodd o'i Ofidiau ef. 


7 Byth carwn Griſt, ein Dyled yw, 
Fe'n prynodd Bechaduriaid coll ; 
A thrugarh'odd pan wyddein Duw 
Y Draul a out 1 ate oll. 


XIV: 


II. II. CAD VSrRY Do. 225 


XIV. Cariad DW yn guneuthur Gwledd, yn 
gal i mewn y Gwahoddedigion, Luc xiv, 17, 
22, 23. 


1 OR felus ydyw'r Lle ar Bwrdd 
M Mae Criſt yn cwrdd à1 Bobol ; 
Datguddio'i Gariad yma mae, 

A'i holl Dryſorau nefol. 


2 Duw a'i Myſgaroedd yma cawn 
Yn llißo'n Hawn toſturi ; 
A Hedd a Phardwn o Waed Criſt, 
Pn Henaid triſt i *mborthi. 


3 Pan fyddom yn mwynhau dy Wledd, 
A'th felus Hedd o'r Nefo'dd, 
Diolch a dweud bob un ry'm ni, 
% Daw, p'odd ce's i fy Ngwahodd ? 
4 Pim gwnaethpwyd fi i wrando'th Lais, 
% Pan ufuddhais i'th Alwad ? 
« A mil yn dewis trigo 'mhell, 
« A marw'n'well na dwad.” 
5 Oni b'ai'r hyn bar'tows y Wledd 
 Wreud i ni'n fwynedd ddy fod; 
Ei gwrthod wnaethem megis hw, 
A marw yn ein Pechod. K 
6 Duw, trugarha wrth Bobloedd Byd, \ 
Cymmell hwy 'gyd o bob- Ile; 
Anfon dy nerthol Air ar led, 
A dwg y Dieithrie'd adre, 
7 Hiraethu 'ry*m weld llenwi'th Dai, 
I bawb o'th rai dewifol * 
Gael ag un Galon ganu ma's 
Trwy'r Byd dy Ras achubol. 


XV. Can Simeon, Luc ii, 28, neu Olwg ar Griſt 
a wna Marwolaeth yn eſmwyth, 
I N awr, o's cofleidiaſom Dduw, 
Dymunem, ado'r Byd ar ol, 
A marw fel hen Simeon wiw, 
A'i Geidwad jeuange yn ei Gol. 
7 1 | 2 Ein 


226 


2 Ein Tafod adyſgei i hyfryd Gan, 
Pettaem ni 'n barod yr unwedd ; 
„Ein Henaid a foddlonei'n lin 
* I 'madael wrth dy Air mewn Hedd.- 


3 © Dy Wyneb wel'ſom yma, O Dduw, 
« A'th Iechydwriaeth dirion gu; 
© Teimlaſom, prof*ſom dy Air byw, 
© Y Bara ddaeth o'r Nefoedd fry. 


4 © Parto'iſt yr Oen, ei ladd a ga „ 
« A rhoeſt ei Waed gerbron yn 'awr, 
« I ddangos Rhyfeddodau'th Ras, ; 
% Ac mor ofnadwy'th Enw.mawr. :t. 


5 © Ein Llewyrch:yw an Seren Ddydd, 
"IE Bobloedd pell diſgleiria ef; 
« Gogoniant Iſrael yma fydd, | - 
e ene Saint wrth Orſedd Net, Re 


XVI. Ein Haxcuwypy * wrthe ei Herdi ei 


hun. 42.38 


OF o Farwolaeth Criſt ein Dow. 5] 
A ddeffry Fawl pob Enaid byw; - | 
Arlwyo 'i Fwrdd wnaeth Brenin Nef, 


Bendithio'r Bwyd, a chanodd ef. 


2 Gwynfyd 'fwytao' r Bara bn, 8 
Ond llawer mwy dedwyddach, gwn, 
Oedd ef, O Dduw, a blygei i Ben, 


Gan bwyſo ar dy Fynwes wen. 


3 Run Pleſer hoff a brofwn ni 
Trwy Ffydd a'th Ddiſgybl anwyl di, 
With eiſte' a phwyſo f ar dy Fron, 

A gwledda gyd a thi yn Hon. 


4 Yma mae Brenin Nef yn awr, 

Oi ddiſglair Lys yn diſgyn lawr; 
Dewch Ffryns, medd ef, bwytewch yn iawn, 
« Ac yfwch lechydwriaeth lawn. 


5 * By 1 Nghnawd ſydd Fwyd ac Eli pur, 
& Balm i'ch Dolitiau ell a'ch Cur; 
% A'r Ffrydiau rhwydd o Bardwn rhad 
* Ddylifodd o Wythennau Ngwa'd.“ 


6 Ho- 


HYMNAU 3 = 4 LI. III. 


LI. III. CHANA DAU YsPRYDOL, 227 


6 Hoſanna i Griſt a'i Gariad hael, 
Am y fath Wledd y'm yma'n gael ; 
Etto mae*n porthi *i Seintiau fry, 
A gwell Bendithion na nyni. 


Tyr'd anwyl ogoneddus Ddydd, 

I ddwyn i'r Nef ein Henaid prudd, 
Lle ni raid wrth Gyſgodau mwy, 
Ond cawn y Sylwedd hebddynt hwy, 


XVII. Ing, neu Ofidiau CRISr. 


IN holl Flinderau anghofiwn hwy. 

A'n Calon na rwgnached mwy; 
Beth dal ein Dioddefiadau ni 
'Gymmaru, Arglwydd, a'th rai di ? 
Gweld yma'r y'm mewn bywiol wedd 
Farwolaeth Criſt Tywyſog Hedd ; 
Pob un obeithia iddo'n gry', 
Roi droſto'i Waed, a'i Driſtwch fy, 
Oddi y ma cwyd ein difalch Ffydd, 
Tra wrth y Bwrdd yn eiſte' bydd ; 
A hed i ben Calfaria fry, 
[ weled Cur ei Harglwydd cu. 


Pa Boen a deimlei 'i Enaid byw, 
Tra rhagddo ef ymguddiodd Duw; 
A Baich ein holl Euogrwydd trwm 
Fu'n pwyſo arno ef fel Plwm. 


Ond Grym y Duwdod oddi fewn 

A'i gwnaeth wrth farw'n gryf ac ewn : 
Uﬀern a Phechod congc'rodd hwy, 
Gorfoledd Saint fydd hynny mwy. 


Gras, Doethder, a Chyfiawnder drud 
Wnaeth rhyfeddodau'r cyfryw Bryd: 
Nid Tafod Dyn na'i Feddwl chwaith 
All ey fawn ddiolch am y Gwaith, 


Pe gallem, dylem godi'n Llef, 

Mewn Hymnau megis hwy'n y Nef; 
Ond, Arglwydd, caiff ein C*lonnau fod 
Yn Gariad, a'n Bywydau'n Glod. 


XVIII. 


228 HYMNAU & LI. III. ] 


XVIII. Yr Ymborth anghydmarel, neu Gnawd 
a Gwaed CRIST. 


I Anwn y Gwaeth, rhyfeddol yw, 
A wnaeth y Duw trag'wyddol ; 
Daeth lawr i golli 'i Waed ar led, 


I feithrin Pryfed marwol. BS 


2 Dy Waed yw'r Gwin, Iachawdwr cu, 
Ein Henaid ſy'n ad fywio; 

Anfarwol Fwyd yw'th Gnawd dilyth, 
Diolchwn byth am dano. 


3 Y Wledd, yr hon y'm ni'n fwynhau, 
A wnaed o Bethau nefol ; 
Ni fedd y Byd ddim Moethau'n ſ'wr, 
Fel Eiddo'n Prynwr graſol. 4 


4 Hen Adda yn ei Gyflwr hardd, 
Pe chwil'ſei 'i Ardd yn hollol, 
Nid oedd fath Ffrwyth bendiged pur 
O fewn ir Tir dedwyddol. | 


5 Ni all y Llu angylaidd gwar 
Byth o'r fath Ffar archwaethu ; 
Eu Gwledd yw Cariad Creawdwr mwyn, 
Nid Gwaed yr addfwyn leſu, 


6 I ni y darfu'n Harglwydd*mawr 
Ei Ras tra gwerthfawr roddi, 
A'n cwrdd y mae & rhyw Air llon, 
Ag Wyneb boddlon ini, 


7 Dewch chwi'r holl Saint 1 driſt, 
I wledda at Griſt eich Brenin; 
Ei Win a fawdd eich triſtwch chwi, = 
A dyd chwi ganu wedi'n. 


2 Hoſanna i'r Ieſu mwyn a ddaeth 
Ag Iachawdwriaeth Pobloedd : 
Ei Ras cyhoeddwck trwy'r holl Fyd, 
A'i Foliant hyd y Nefoedd. 


LI. III. CrnantaDau YsSPRYDOL, 


XIX. Yr un. 


1 Es U o'th flaen ymgrym mu wnawn, 
I Mae'th Fwrdd o Dryſor Duw yn llawn; 
Dy Gnawd ({y' Fwyd i'n Henaid byw, 
Diolch it', Bara bywiol yw. 
2 Ac yma'r yfwn Waed Mab Duw, 
Diolch i'r Oen, Gwin rhywiog yw ; 
Dylifo wnaeth y Ffynnon hon 
O Gariad o'th friwedig Fron. 


3 *Does dim mor felus ar y Dda'r, 
Can's Cnawd yr Oen ſy' nefol Far : 
Ofer in' chwilio'r Byd, neu drin, 
Am decced Bara a chyſtal Gwin, 

4 Ni all Bwyd cnawdol is y Nen, 
Ond llonni'r Galon, twymo'r Pen; 
Ond Cnawd Mab Duw a'i Waed dilytk 
A rydd i'r Meirw Fywyd byth. 

5 Llawenydd f'o i Feiſtr y Wledd, 

Ei Enw molwn byth unwedd ; 
Pn Brenin a'n Hoffeiriad fry 
Hoſanna ſeinier trwy 'r holl Dy. 


XX. Gorfoledd yn y Groes, neu fod heb Gywilyds 
o GFRIST croeſboeliedig. 


1 RTH d' Arch, Duw cu, ry'm yma'n cwrdd 
Am dy Farwolaeth i goffau ; 
Dy Waed fel Gwin ſy'n harddu'r Bwrdd, 
A'th Gnawd dy hun ein porthi mae. 


2 Am Fywyd credu'r y'm mewn Un 
A brofodd Wyn ac Angeu Loes, 
A diſgwyl am Goronau'n ſ'wr 
Oddi wrth Iachawdwr fu ar y Groes. 
3 Tafled y Byd eu Gw'radwydd triſt, 
Ar Achos Duw (dim Help nid oes) 
Ymffroſtio wnawn o Enw Criſt, 
A gorfoleddwn yn } Groes, 


230 HyYMNAU @ 


4 Ni dd'wedwn wrth watwarllyd Fyd, 
Pr hwn fu farw godi i'r Net; 
A'i fod yn byw uwchlaw eu Llid; 
A diſgwyl 'ry'm ne's delo ef. 


XXI. Arlwyadau i Furdd ein HARGLWYDD 


neu Bren y Bywyd ac Afon Cariad. 


I Y Law haelionus parchwn hon, 


A'th Wledd ein tirion Brynwr; 


Mae yma foethuS"nefot Ffar 
I bob *wylyſgar Weſtwr. 


2 Pren Bywyd ar y Bwrdd y ſydd, 
A Ffrwyth tragywydd arno, 
Heb un Cledd tanllyd xma'n bod, 
Pn rhwyſtro 1 ddyfod atto. 


3 Mae'r Cwppa'n llawn o fywiol Sudd ; 
Y Ffynnon fry ddylifa, 
Yn Ffrydiau Cariad *lawr y rhed, 
I dorri'n ſyched yma, 


4 Par'towyd y Bwyd trwy nefol Ddawn, 
Mae'n fuddiol iawn i' fwyta; 
Rhoi Bywyd ym mhob Calon bydd, 
A'r Meddwl prudd fe'i llonna. 


5 Saint, molwch Gariad Crift bob un 
Sy'n profi Gwin ei Heddwech ; 
Unwch d'r Saint eich Ceraint fry, 
| Hoſanna fynu ſeiniwch, 
6 Gogoniant fil !r Duw a rydd 
Y fath Lawenydd ini; 
Seinier Hoſanna fynu i'r Ne', 
Ne's cyrraedd lle mae'r Ieſu. 


III. 1. 
V 


O 


XXII. Y I/ledd orfoleddus am Fuddugoliat . 
CRISTH ar Bechod, Angeu, ac Ufern. 


1 ESU ein Duw a'n gwawdd mewn Hedd, 


Pr Wledd o Ortoledd yma 
Fr Gwaredigion yn y Lle, 
- Bendithion fe'u cytranna, 


2 Mot 


I. ul. CANADA YsPRYDQL. 231 


Mor ogoneddus yw ei Wedd, 

Ai Wenau mwyne'dd tawel ! * 
O'r Geiriau addiwyn teg mae'n ddweud 

Wrth bob rhyw Enaid iſel! 


« Chwi Blant fy Nghariad droſoch chwi 
2D « Goddefais i fy ngwanu ; 
% Fy Nhraed a'm Duwylaw, gwelwch hwy, 
« A'm Hyitlys Glwy' fu'n gwaedu. 


© Y rhain yw'r Clwyfau ge's i gynt, 
«© Arwyddion y'nt o'm Poenau, 

« Pan ddacthum *wared i ryddhau- 
« Eich Enaid o'i Gadwynau, 


. Cyhawnder tynne 'i Gledd bryd hyn, 
% Fe'i trochodd yn fy Nghalon; 
« Anfeidrol Boen a ddygais i 
„% O'ch Achos chwi Gyfeillion. t 


« Pan ddaeth i'm herbyn Uffern hy, 
« A'i herchyll Lu ymleddais; 

« I gadw'ch Bywyd anwyl chwi, 
« Fy Mywyd mi ai collais. 


„ Ond wrth im' farw yn y Fan, 

« Gorſeddfainge Satan ſiglais 
« Fe gwympodd yr Anghynfil mawer 
Oqddi arni lawr, gorchfygais, 


“6 Gyd 4 Gorfoledd ma wr a Hedd, 
„ Dewch *nawr i'm Gwledd yſprydol, 

« A phrofwych Gnawd a Gwaed Mab Du, 
« A byddwch fyw'n drag wyddol.“ 


Pa beth a allwn roi, Duw mad, 
Am y fath Gariad dwyfol ? 

Rhoi *n Calon a ddymunem ni 

Yn Eiddo i ti'n drag wyddol. 


o Rhown i ti Arglwydd uchel Glod 
eth A'n Tafod a'n Calonnau; 
Ond mae dy Ras a'th Gariad rhad 
Uwchlaw ein Caniad gorau. 


232 * HrymMnav 4 53: _ I. L 


xxiII. Tofturi a Chariad CRIS I yn marw 
droſom. 


I E Henaid ſydd yn caru'r Oen; L 
Ac O na allem godi ein Llef | 
Mewn Maul trag'wyddol am ei Boen, 
A'i Gariad a'i Doſturi ef. 


2 Erioed ni bu'r fath Gariad mawr, 
Tywvſog Nefoedd marw wnaiz 
Tywalltei 'i Fywyd ar y Llawr 
I wared Pryfed gwael rhag Gwae, 


3 Torraſom Ddeddfau'r hwn a'n gwnaeth, | 
Oddi wrth Farwolaeth rhoes ni'n e 
Dyg ar y Groes ein Coſp yn gaeth, 6 
A hoeliodd wrthi'r Felldith brudd, 


4 Ni thraetha? r Ddeddf ddim Ofngu? n ar, 
Na Sinai mo'i Daranau chwaithz 
O'i Glwyfau daw Bendithion mawr, 
Mor ehang o Lawenydd maith. 


5 Golchaſom yma'n Brychau a'n Briw, 
Iachaw'd ein Clwyfau à ne fol Waed; 
Y Ffynnon ddaeth o Xſtlys Duw, . 
Sef Ieſu'r hwn yn Ddyn a wnaed, 


6 Rhy fyrr yw'n Can 2'n Deall cul. 8 
I ddweud toſtori'r Arglwydd Net; 1 : 
Tai gennym ni Fywydau fil. n k 3: 
I'w rhoi, caent pe yn Eiddo ef. 


a £) 


— 


XXIV. Gras a Gegoniant OTE Cru 


RTH eiſte* o amgy ylch Bard ef ein Tad, 
Dyrchafwh Ganiad hvyw Puig 
Ein Ffydd gwel'd Criſt yn marw ma” vi, n 
A rhoi'n Pechodau 1 farw. 


2 Gwaed Criſt a gollwyd, oddi wrth hun 
Daw Pard w in' o'i Bridwerth; 
Peghadur gwel'd y Cymmod mae, 
Ac yn mawrhau yr Aberth, 


Ll. III. CHANTIA DAU YSPRYDOL. 233 


3 Dy Ddrain a'th Groes w'radwyddus di | | 
A ddyg i ni Goronau; 
O'th golled tarddodd in' Leſad, 
A llawn lachad o'th Glwyfau. 
4 Ond, O! ni's gallwn ni, y rhai 
A drig mewn Clai mor wanned, 


Byth oddef cymmaint droſot ti, 
Na'th foli fel mae'n Dyled. 


XXV. Pardun a Nerth oddi wrth GRIST. 


AD, teimlo'th Ras ſydd arnom Chwant, 
A gwePd d' Ogoniant nefol ; 
Bendithio 'i Fwrdd'wna Brenin Hedd, 
Cawn yma Wledd yſprydol. 


2 Bwytawn y Bara nefol hwn, 
A*r Cwppan yfwn eilwaith ; 
A'n Henaid wrth wneud hyn mewn Ffydd 
Yn llawen fydd mewn Gobaith. 


3 Ymddangos cawn o flaen y Fainge, : | } 
Gorſeddfainge ein Duw tirion, | il 
Yng Ngwiſg ei Fab o Drwſiad pur, | | 
A'i Waed daenellir arnom. 


4 Cawn Nerth i fyn'd ymlaen yn hy 
A'n Gyrfa tu a'r Bywyd ; 
Cawn Ras wrth raid gan Griſt o'r Nef, 
Fe brynodd ef Gyflewndyd. 
5 Byddwn o Hwyl a ſiriol Wedd, 
Can's hyn i Wledd ſy'n gweddu; 
Gwell gennym Gof o'th, En cu 
Na'r Gwin y'm ni'n ei brofi. 


XXVI. Gogoniant a Graſuſau dwyfol. 
1 * Ogoniant yma cglurhair, | 
Duw mawr, mor ddiſglair ydy”, 
Tra b'om yn gweiai ac ymdrin 


A'r Bara a'r Gwin o ddeutu. | | 
2 Cyhawnder dwyfol yma ſaif, | 
Am D9dial mae fe'n dadleu; | 18 


Trugaredd ei Ddwylaw a dann 
Fel Ieſu pan fun dioddde'. 
U3 


234 ' Hrunav a LI. III. 
3 Dy Saint ſy'n gweini à phob Gras | 
Pr Aberth addas D 
A Chatiad gyd i firiol Biyd, 
A Ffydd ynghyd ſy'n gwledda. 
4 Ein Gobaith mewn Dull eiſtedd ſy', 
A'i Golwg fry'n ſeſydlog; 
Pob Nwyd a Gallu ar y Bwrdd 
Sydd yma'n cwrdd yn wreſog. 
5 Dial a Zel ſy'n cwpla'u Rhan, + | | 
Lladd Pechod aflan Elyn; 75 
*Difeirwch ddaw a Chalon brudd, 1s os 
Llawenydd fydd yn canlyn, | 
6 Dy Ichydwriaeth, Arglwydd dwg, 
Tro'n Ffydd yn Olwg eglur; 
Cawn lawenhau ar hyn o Bryd, 
A'n Dagrau i gyd a ſychir, 


XXVII. Cano Fawl i'r byth fendigedig DDRIN- 
DOD, DM er Tab, Mas ac YsPRYD. 


Meſur hir. 


1 Y'R Tad a'i Gariad rhoddwn Glod, 
1 O'r Ffynnon nefol hon mae'n d'od, 
Afonydd o Lawenydd try, PLC 41 
A Ffrydiau o Gy ſuryma ſy. 


2 Gogoniant i Fab Duw o'r Nef, 
O'i anwyl Gorph briwedig ef 
Daeth gwerthfawr Ffrwd o fywiol Waed, 
Bywyd i'r Meirw a Rhyddhad, | 


3 Rhown Glod i'r Yſpryd Glan bob Pryd, 
Hun yn ein Calon ddrwg a ddyq | 
Ei Ras fel Ffynnon fywiol hardd 

Ac i Ogoniant byth y tardd. 


4 Duw'r Tad, Duw'r Mab, ei 'ddoli wnawn, 
Unwedd Duw'r Yſpryd a fawrhawn; 
Mor heb un Gwaelod nac un Traeth 
O Fywyd, Cariad, ac o Faeth. 


XXVII. 


—— — 


LI. III. | CHANIADAU YSPRYDOL, 


235 © 


xXVIII. Meſur oyfridin, With a Chwech. 


I Enw Duw y Tad rhown Glod, 
Hwn o'n truenus Ryw 
Etholodd rai i draethu *rio'd 
Ogoniant Gras cin Duw. 


2 Gogoniant hefyd i Fab Duw, 
I wiſgo'n Cnawd y daeth ; 
Pn codi ni o farw i fyw, 
Rhoi'i Fywyd 'lawr a wnaeth, 


3 Duw'r Yſpryd Glan ei foli wnawn, 
O'i Nerth anteidro] mawr 
Ein Genedigaeth nefol cawn, 
Bendithiwn fyth yr Awr. 
4 Gogoniant i Dduw'n Brenin fry, 
Drag'wyddol Dri ac Un, 
Yr hwn trwy Wyrthiau'i Gariad cu, 
Amiygodd ini ei hun. 


XXIX. Meſur byrr, 


u Duwe y Tad 


Fo'n waſtad yn ein Genau; 
O'i Gariad cyntaf cawſom oll 
Ffynnon ein holl Ganiadau, 


2 Chwi Seintiau ſeiniwch Glod 
A'ch Tafod i'r Mab leſu, 
Yr hwn ei Fywyd anw | rhoes 
Ar Bren y Groes ich prynu. 


3 Pr Yſpryd Glan rhown Faw] ' 
A. Chan drag wyddawl gyſon, 


Sy'n dwyn Ji Res ai Faß mawr 


Wir Ilechyd *lawr i Ddy 


4 Pan fyddo'n eglurhau 
I Dduw ddileu' n Pechodau, 


ion. 


Y Gwaed a r Dwfr o'n mewn bob un 


Fo'n tyſtio'r unrhyw Bethay, 
s Pr uchel Un a Thri, | 
Sy'n ſelio i ni Faddeuant, 
Tad, Mab ac 8 yn ddilith, 
X rhodder by th Ogontant, 


| 


236 HyMNAU &@ LI. HI, 
XXX. Cano Fawli'r bendigedig DDRINDOD,, 


Y Gyntaf fel Salm cxlviii, 


Hown fythol Glod i gyd 
Pr Tad a'1 Gariad cu, 
Am holl Gyſuron Byd, 
Ac am well Gobaith fry : « 
Ei Fab ei hun 
O'i Fynwes rho's, 
I farw dros 
Anwiredd Dyn. 


2 Gogoniant.a Mawrhad 
I Dduw'r Mab perthyn mae, 
Fe'n prynodd ni a'i Wa'd 
Oddiwrth drag*wyddol Wae: 
Teyrnaſu *nawr 
Mae yn y Nef, 
A gwel'd mae cf 
Ei Latur mawr. 


3 I Dduw yr Yipryd Glan 
Rhown fytho] Gan bob Rhyw, 
A'i Allu mawr ma'n gwneud 

Yr Encid marw yn fyw : 
Fe ſy'n cwplau 
Amcanion Crit, 
A'r Enaid triſt 
Mae'n llawenhau. 


4 Duw'r Gallu, byth i ti 
Anrhydedd rhoed pob Dyn; 
Yr anwahanol Dri, 
A'r dirgeledig Un: 
Lle pallo'n lan 
Ein Rheſwm prudd, 
Cariad a Ffydd 
Gorchfygu wnan', 


XXXI. Tr All fel Salm cxlviii. 
1 F'R hwn cyn bod y Byd, | 
Etholodd ni iddo'i hun; 
I'r hwn y Felldith ddyg _ | 
L achub cyndyn Ddyg: I 


Ll. III. CANADA VerRYDOoI. 237 


Pr hwn a'n gwnaeth 
O newydd fyw, 
Gogoniant byth 
Dyledus yw. 


2 Caiff Cariad Duw y Tad 
Trwy'n holl Ganiadau wau; 
Hoſanna i'r Mab rhad 
Yn waſtad i barhau: 
Gyd à'r un faint, 
O Zel, heb wa'n, 
Rhown hefyd Glod 
Fr Yſpryd Glan. 


3 Angylion cylch y Fainge, | 
A'r Seintiau fry'n gyttun, | 
Bendithiwch, cenweh Gaingc 

I'r ſanRtaidd Dri yn Un: 
Fel hyn caiff Nef | 
Ddyrchafu't Glod, . 
Pan na chaiff Byd | | 
Nac Amſer fod, 


XXXII. Y Drydedd fel Salm exlviii, 


I I Ti'n trag wyddol Dduw, 
Y Tad a'r Mab eyttun, 
Ar Yſpryd dwyfol yw, 
Dirgelwch Dri'yn Un: | 
Y Iechyd rhoer 6 
A'r Nerth a7 Clo, 
Gan bawb trwy'r Byd 
A'r Nef ſy'n bod. 


XXXIII. Yr HOSANNAj new Yechydroriaeth 
Jn cael ei chyfrif i GRIST, 


Meſur bir. 


I Oſanna i Fab Dafydd ſy _ 
'N teyrnaſu ar yr Orſedd el ; 
Bendithiwn D'wyſog Nef i i gyd, 
Dyg lechydwriaeth *lawr i'r Byd. 


2 Boed i bob Cened], Oes, ac laith, | 1 
Ymrwymo'n hyn o byfryd Waith ; | 1 
Hen Bobl a Phlant yn Seion ſy', | 
Dyrchefwch Glod eich Pryawr cu. XXXIV. 


TORY —-— — —k Z—Ä—2 


238 | HYMNAU @ LI. III. 


XXXIV. Meſur eyffredin. 


Oſanna I D'wyſog Gras heb Gel, 
O Scion gwel dy Lywydd; 
A dyſg dy Blant i foli'n ffraeth 
Y Mab o Hiliogaeth Dafydd. 


2 Hoſanna i'r Gair, yn Gnawd a wna'd, 
Oddiwrth y Tad daeth leſu; 
Y Iechydwriaeth iddo rhoer, 
A'i Enw foer yn foli. 


XXXV. Meſur Bir. 


Oſanna i Fab Duw, © 
Mab Dafydd yw, a adygodd 
O'r Nefoedd i ni Bardwn tha. 
A hwn 4'i Wa'd a ſeliodd. we 


2 I Griſt ein Brenin byth, ts EY 

Bendithion Dilith rhoddweh; 77 
Caned y Byd ei Foliant ef, | 
Fe wnaeth à'r Nef ein Heddwch. 


XXXV1. Fel Salm exlvili. 


1 Oſanna i'r Brenin mwyn, 
O hen Waed Dafydd yw; - 
Wele fe'n d'od i ddwyn f 
Maddeuant oddiwrth Dduw: 

Ifange a Hen 

Dewch wrth ei Dra'd, 
Anrhydedd rhowch 

I'r gwir Fab rhad. 


2 Gogoniant i'r Duw mar, 
U'r Oen roes droſo'i Wa'd; 
Cyhoedded Nef a Llawr 
Ei Gariad rhyfedd rhad : 
Bendithion Byth 
F'o ar ei Ben, 
A moled pawb 
Yr Oen, AMEN, 


A Tx 
£ TS 


- tos 4 o 


- — 
7 2 
* 
4 


D IWE rp. 


